Batayan ng Muslim 
Sa Paniniwala at Pagsamba 


ji 
| 


Paa 


Cc ( Unang Baytang ) a 


Dr. Yahya Salman AlBaheth 


Batayan ng Muslim 
Sa Paniniwala at Pagsamba 
Dr.Yahya Salman AlBaheth 


3Yahya Salman Salim Aibaheth : 1442C) 
aki #5 Aalaga) agd Lah Kaka aa gd 


'Yahya Salman Salim : Albaheth 
Batayan ng Mga Muslim (Muslim Basics in Belief and 
aYi#Yibsa -, Worship). / Yahya Salman Salim Albaheth 


pa. ta NY 


AVAST ITAYA EOYST sabay 


gadi! Worship 2- Islam -) 
negypogi Wagas 


E18 gb 
AYA SYA Pa PNR O TIN palasy 


Pangalawang Edisyon 
AH 1444 
Nakalaan ang lahat ng mga karapatan sa may-akda 


asasiyyat@gmail.com 
(@0541708014 


O Asasiyyat 


Inihanda ni: 
Dr. Yahya Salman AlBaheth 


Pagsusuri ng paksang kaalaman nila:  ] 


Ang Kagalang-galang na Aang Kagalang-galang na 
Sheikh Dr. Ahmed Abdulaziz Prof. Dr. Sheikh Ghazi Saeed 
Al-Hamdan Al-Matrafi 
Dating Direktor ng Opisina ng Propesor ng Fiqh sa Kolehiyo ng Sharia 
Da'wah at Patnubay sa Jeddah. Umm Al-Qura University sa Makkah 


Tagapamahala ng proyekto Ali bin Ahmed AL-Ajlani 


CO Muhammad Mahdi AL-Subhi | 


Katulong sa Pananaliksik Ismail David 
Nagsalin sa Tagalog Alim Amil 


N di 


Sgimall Jc Jas gi elyal pagg gawaall Sis ASIN! gan ilang Sb pshilg ACL Pio JINGYI lio 
Masasiyyat@gmail.com 


4966-541708014 


@ :#966-501570911 


: Batayan ng mga Muslim 
Sa Paniniwala at Pagsamba 


Mula sa Qur'an 


Hindi kabutihan sa paningin ng Allah ang ilingon ang inyong mga mukha sa silangan o 
sa kanluran sa tuwing magsa-Salah. Subali't ang tunay na kabutihan ay ang gawain ng 
sinumang naniwala sa Allah - na Siya lamang ang nararapat na sinasamba, bukod-tangi 
at walang katambal: at naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay at Araw ng 
Paghuhukom, at naniwala sa lahat ng mga anghel, at sa lahat ng mga ipinahayag na mga 
Aklat, at sa lahat ng mga Propeta at Sugo nang walang pagtatangi, at nagbibigay ng 
kawanggawa kahit na ito ay labis pa niyang minamahal - sa mga kamag-anak at sa mga 
ulilang nangangailangan, at sa mga mahihirap na naghihikahos, at sa mga manlalakbay 
na nangangailangan ng panggastos dahil sa nalayo sila sa kanilang pamilya at 
kayamanan, at sa mga namamalimos dahil sa tindi ng pangangailangan, at paggasta sa 
pagpapalaya ng alipin at mga bihag: at taimtim na nagsasagawa ng Salah, at nagbibigay 
ng obligadong kawanggawa (Zakah), at yaong mga tumutupad sa kanilang pangako, at 
nagtitiis dahil sa kahirapan, karamdaman at gayundin sa mga matitinding labanan (sa 
Landas ng Allah). Ang mga mayroong ganitong katangian o pag-uugali, sila ang 
matatapat sa kanilang paniniwala at sila ang natatakot sa kaparusahan ng Allah, na kung 
kaya, iniiwasan nila ang mga pagkakasala. 


(1) Suah AbBagarah 2177 


TAKE 


ri Batayan ng mga Muslim 
Sa Paniniwala at Pagsamba 


Mula sa Sunnah ng Propeta 


Isinalaysay ni "Umar bin Al-Khattab exe: Isang araw habang nakaupo kami kasama ang Sugo ng 
Allah #Eay lumitaw sa harap namin ang isang tao na ang mga damit ay lubos na maputi at ang 
buhok ay labis na itim: walang mga tanda ng paglalakbay na makikita sa kanya at wala sa amin 
ang nakakakilala sa kanya. Lumakad siya at umupo sa tabi ng propeta 385 tinabi niya ang 
kanyang tuhod sa tabi ng tuhod ng propeta 25 at inilagay ang palad ng kanyang mga kamay 
sa mga hita ng propeta 385 at sinabi niya: "O Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa 
Islam.” 


“Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang Islam ay magpapatotoo na walang diyos maliban sa 
Allah lamang at si Muhammad ay ang sugo ng Allah, isagawa ang Salah, bayaran ang Zakah, 
mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan, at isagawa ang Hajj sa Bahay (Ka'bah, sa Makkah) kung 
may kakayahan” 


Sinabi ng lalaki: "Tama ang sinabi mo,at nagulat kami sa kanya na nagtanong at nagsabing 
tama ang sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya: "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Iman 
(pananampalataya)." Ang Propeta 485 ay nagsabi: “Ito ay maniwala sa Allah, sa Kanyang mga 
anghel, Kanyang mga Aklat, Kanyang mga Sugo, sa Huling Araw, at maniwala sa Al-Qadr (banal 
na kapalaran), mabuti at masama.” 


Sinabi ng lalaki: "Tama ang sinabi mo, Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Ihsan (pagiging 
perpekto)" Ang Propeta 3t5ay nagsabi: "Ito ay sambahin ang Allah na parang nakikita mo Siya, 
na datapwat hindi mo Siya nakikita ay tunay na nakikita ka Niya.” 


Sinabi ng lalaki: “Pagkatapos ay sabihin mo sa akin ang tungkol sa Oras (ng pagkagunaw ng 
mundo)” Ang Propeta stsay nagsabi: "Ang tinatanong tungkol dito ay hindi nakakaalam ng mas 
mahusay kaysa sa nagtatanong” 


Sinabi ng lalaki: “Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga palatandaan nito.” Ang Propeta ay 
nagsabi: "Na ang aliping babae ay manganganak ng kanyang magiging amo na babae at 
makikita mo ang naka-paa, hubad, na taga-pastol ng kambing na nakikipag-paligsahan sa 
paggawa ng matataas na mga gusali.” 


Pagkatapos ay umalis ang lalaki at nanatili ako ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya 38: 
“0'Umar, alam mo ba kung sino ang nagtanong?" Sinabi ko: “Ang Allah at ang Kanyang sugo 
ay higit na nakakaalam," Siya 325 ay nagsabi: "Siya si (Anghel) Jibreel (Gabriel), na pumarito 


upang ituro sa iyo ang iyong relihiyon.” ? 


(0) nat sahi Mus 


Pambungad 


Ang lahat ng Papuri ay para lamang sa Allah 38. Siya ang ating pinupuri at sa Kanya tayo 
humihingi ng tulong at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran at nagbabalik loob tayo sa 
Kanya. Tayo ay nagpapakupkop sa Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaan 
ng ating nagawa. Sinuman ang ginagabayan ng Allah 38 ay walang sinumang makapagliligaw 
sa kanya, at sinuman ang Kanyang iligaw ay walang sinumang makapag-gagabay sa kanya. 
Ako ay sumasaksi na walang tunay na diyos na karapatdapat sambahin maliban sa Allah 35, 
Siya ay nag-iisa at walang katambal. Sa Kanya ang Kaharian at sa Kanya ang lahat ng Pagpupuri, 
at Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At ako ay sumasaksi na si Muhammad 244 ay 
Kanyang lingkod at Sugo. Isinugo siya ng Allah 3: na may gabay at dala ang tunay na Relihiyon 
upang kanyang ipahayag ang kabuuan ng relihiyong ito. Nawa'y sumakanya ang 
pinakamabuting pagpapala at kapayapaan, at sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan. 


“Ang Islam ay Deen (Relihiyon) ng kaalaman, at ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng 
bawat Muslim. Hindi magiging tama ang pagiging Muslim ng isang tao at hindi tatanggapin sa 
kanya ang kanyang mga gawain sa Islam kapag hindi mapapatunayan sa kanya ang pagiging 
Ikhlas (taos-puso, sinseridad) para lang sa Allah 45 at pagsunod sa Sunnah (pamamaraan) ni 
Propeta Muhammad #85. Ang pagiging Ikhlas ay sa pamamagitan ng pagpapaganda ng Niyyah 
(intensiyon). Ang It-tibaa (pagsunod sa Propeta) ay hindi mangyayari maliban sa pamamagitan 
ng pananaliksik ng kaalaman at pag-unawa ng Deen, at ang pagsamba sa Allah 48 ay sa 
pamamagitan ng malinaw na gabay mula sa Aklat ng Allah (Quran) at Sunnah ng Kanyang 
Propeta 5. 


Dahil sa paglaganap ng kamalayan at sigasig ng karamihan ng mga Muslim na matutunan ang 
kanilang relihiyon, at sa pagyakap ng marami sa Islam, lumitaw ang matinding 
pangangailangan na magkaroon ng kumpletong sanggunian na magtuturo sa mga Muslim - 
kahit saan man sila naroroon - ng pinagmulan ng kanyang relihiyon sa “Aqeedah (tamang 
paniniwala), Sharitah (mga batas) at paraan ng pamumuhay. Maraming mga sentro ng Islam at 
pang-edukasyon sa buong mundo ang nagsusumikap upang maghanda ng ilang mga polyeto 
at babasahin na napakahalaga upang ituro sa mga bagong yakap sa Islam ang mga prinsipyo 
ng Islam. Marami sa kanila ay pinahalagaan ang aspeto ng pangkaalaman, ngunit ang 
istrakturang pang-edukasyon at tamang pagtuturo ay hindi nakatanggap ng nararapat na 
pansin - ang mga alituntunin ng pamamaraan ng pagbibigay ng impormasyon o di kaya 
pagtuturo sa mag-aaral tungkol sa layunin ng kanyang pag-aaral, at pagbibigay ng mga 
pagsusulit upang malaman kung paano siya nakinabang mula sa kanyang pag-aaral. 


Dahil dito, inilunsad ang proyekto bilang paghahanda ng kurikulum na ito ng kumpletong 
pangkaalaman, pang-edukasyon at tamang pagtuturo at ibinatay sa tanyag na Hadith ni 
(anghel) Gabriel 423, bilang tulong sa sinuman na nais umunawa sa relihiyon. 


Sa konklusyon, ipinaabot namin ang aming taos-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa 
bawat nag-ambag sa tagumpay ng proyektong ito simula pa ng ito ay isang ideya pa lamang 
hanggang sa naging kumpletong kurikulum ng pag-aaral sa kapahintulutan ng Allah 98. 
Hinihiling namin sa Allah 35 na tanggapin Niya sa atin ang gawain na ito at patawarin ang 
ating pagkukulang at pagkakamali. At pakiusap namin sa kung sinuman ang makakita ng 
anumang pagkakamali, may mga pagpuna at mga mungkahi ay ipaalam sa amin upang 
mapabuti ang aklat na ito sa hinaharap. At ang aming huling panalangin ay papuri sa Allah 35 
ang Panginoon ng sanlibutan. 


Dr. Yahya Salman AlBaheth 
doctor yahya@yahoo.com 


ARPIEKKAOAN 


Ang Katangian ng Kurikulum na ito 


“Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah 35 lamang. Ang pinakamahusay na pananalita 
ay ang salita ng Allah 38, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad 25, 
ang pagbabago sa relihiyon ay Bicfah (maling pananampalataya) at bawat Bid'ah ay pagkaligaw, at 
bawat pagkaligaw ay sa impiyernong apoy. Katotohanan, dapat malaman ng isang Muslim na upang 
maging katanggap-tanggap ang mga mabubuting-gawa sa Islam ay dapat itong umayon sa dalawang 
kondisyon: 


1. Ang gawain ay taos-puso na para sa Allah 38 lamang (Ikhlas). 
2. Ang gawain ay batay sa gabay mula sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad 385 


“Ang unang kondisyon ay makakamit sa pamamagitan ng pag-aayos ng niyyah (layunin), tulad ng sinabi 
ng Propeta Muhammad 385: “Katotohanan, ang lahat ng mga gawain ay batay sa kung ano ang layunin, 
'at makakamit ng bawat tao kung ano ang kanyang nilayon: "" Kaya ang unang bagay na dapat tandaan 
ng bawat Muslim ay pagsikapang isaayos ang kanyang layunin at gawin ang lahat ng kanyang mga 
gawain ng taos-pusong para sa Allah 38 lamang. Kabilang na rin ang kanyang pag-aaral o pagtuturo 
ng kurikulum na ito. 


Ang pangalawang kondisyon ay makakamit sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng Islamikong kaalaman, 
atito ang layunin ng kurikulum na ito na maibigay sa mga mag-aaral, Kinakailangang mauna ang 
kaalaman bago ang gawain, sapagkat ang pananaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim, 
tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad 385 “Ang pananaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat 


Muslim”. 


Ang nakikita ng ilang mga tao mula sa ibang mga Muslim na mga pag-uugali at pamamaraan na 
salungat sa katuruan ng Islam ay kadalasan dahil sa kamangmangan sa mga katuruan na ito, at kung 
minsan naman ay dahil na rin sa sadyang hindi ginagawa ng isang Muslim ang kanyang nalalaman, 
kung kaya ang kanyang kaalaman ay magiging katibayan laban sa kanya. Ang isang Muslim ay hindi 
laging binibigyan ng paumanhin sa kanyang kamangmangan. 


Mula dito ay inaasahan namin na makakamit ng kurikulum na ito ang pangalawang kondisyon, at 
gamitin ng sinuman na nag-aaral nito ang kanyang natutunan sa kanyang buhay. 


Wastong Paraan ng Pag-aaral (Hakbang-hakbang) 


Marami sa mga Muslim ang gustong matuto, lalo na ang mga bagong Muslim. Ang sigasig ang nagtutulak 
sa kanila upang subukang malaman ang lahat sa maikling panahon, ngunit hindi nagtagal ang sigasig ay 
napalitan ng pagka-inip at pagkabigo, sapagkat hindi nila natutunan ang kanilang nais ng mabilis. Ito ay 
“dahil ang pagkamit ng kaalaman ay nangangailangan ng pasensya, pagsisikap at panahon. 

Kaya pinapayuhan ka namin na mag-aral ng marahan, unti-unti at hakbang-hakbang. Ang isang maliit 
ngunit tuloy-tuloy na gawain ay mas mahusay kaysa sa marami ngunit pansamantala lamang at walang 
natapos. Ang kurikulum na ito ay dinisenyo upang matuto nang unti-unti. Ang mga paksa ay binahagi 
sa tig-isang oras na aralin na maaaring pag-aralan nang unti-unti at sa panahon na aangkop sa iyong 
mga sitwasyon at kakayahan. 


“Ang pagkamit ng kaalaman sa Islam ay tuloy-tuloy at walang limitasyon sa edad, kung kaya ang isang 
Muslim ay naghahangad na magsasaiksik ng kaalaman hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. 


(1) sinalapay nl Bukhari at Must 
(2) lunalysay ni lbn Majah att ay kang asan Madth 


6 


Ang mga Layunin ng Kurikulum na ito 


Bihirang matagpuan ng mga nagsasaliksik ng kaalaman, lalong-lalo na sa mga bagong yakap sa 
Islam, ang isang kumpletong kurikulum na dinisenyo sa paraang pang-edukasyon na pinadali at 
nakakatulong sa kanya upang maunawaan at isabuhay ang mga katuruan ng kanyang relihiyon sa 
lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Dahil dito ay may pangangailangan na magkaroon ng katulad 
ng aklat na ito na maaaring gamitin bilang isang kurikulum ng pag-aaral para sa mga regular na 
mag-aaral. At ang isang Muslim ay maaaring makinabang kahit mag-isa siyang nag-aaral, dahil ito 
ay dinisenyo sa paraan ng mga yunit ng pang-edukasyon at ilang naka-programa na pag-aaral. 


Kaya inaasahan namin na ang kurikulum na ito ay kapaki-pakinabang para sa bawat Muslim - hindi 
lamang sa mga bagong yakap sa Islam -. upang mapag-aralan kung ano ang dapat malaman ng isang 
Muslim tungkol sa mga bagay para sa kanyang relihiyon. 


Ang mga sumusunod ay ang pinakamahalagang layunin na inaasahan na makamit ng kurikulum 
naito: 


1. Pagbibigay sa isang Muslim ng dapat niyang malaman tungkol sa kanyang relihiyon, batay 
'sa mga tekstong pang-batas mula sa Quran at Sunnah at ayon sa pamamaraan ng mga 
salafus-saalih (naunang matutuwid na mga muslim) mula sa ahlut-sunnah wal-jama'a (angkan 
ng Sunnah at Jama'ah). 

2. Pagtulong sa mga mag-aaral na makakuha ng kaalaman sa isang madali, organisado at 
paunti-unting paraan sa loob ng isang programang pang-edukasyon na nakabatay sa mga 
yunit ng pag-aaral. 

3. Pagtutok sa pagpapaliwanag sa Hadith ni (anghel) Gabriel 422. tungkol sa mga haligi 
ng Eeman (paniniwala) at mga haligi ng Islam, na may detalyadong paliwanag ng tamang 
paraan sa pagsasagawa ng mga pagsamba tulad ng Salah (pagdarasal), Zakah (oblidagong 
kawang-gawa) at Siyam (pag-aayuno). 

4. Ang pagbuo ng isang kurikulum sa edukasyon sa kapahintulutan ng Allah. Maaari tong ituro 
sa iba'tibang pamamaraan: sa loob ng isang regular na klase, o sa pamamagitan ng pag-aaral 
ng sarili, o pag-aaral ng magkahiwalay ("distant learning 

5. Pagpapakilala sa mag-aaral - alo na sa mga hindi nakapagsasalita ng Arabe - ng mga termino 
ng islam sa unti-unting paraan tulad ng Salah, Ruku, Sujood at iba pa, at sana'y gamitin niya 
ito upang maiwasan ang paggamit ng dayuhang bokabularyo na may halos katumbas na 
kahulugan. 


Paano Makikinabang sa Kurikulum na ito? 


Pakikinabangan mo ang kurikulum na ito nasaan ka man sa mundo sa kapahintulutan ng Allah 38, 
may nagtuturo man sa iyo o umaasa lamang sa sariling pag-aaral. Ito ay dinisenyo saisang simpleng 
paraan ng pang-edukasyon, na may pangako na magbibigay ng ligal na nilalaman na nagmula sa 
Quran at sa Sunnah at batay sa Daleel (ebidensya). 


Inirerekomenda namin na simulan mong pag-aralan itong pambungad na kabanata ng kurikulum 
na ito, na makakatulong sa iyo na bumuo ng isang plano na naaangkop sa iyong kalagayan. Sa 
pamamagitan nito ay malalaman mo ang mga tampok, mga katangian, at mga layunin ng kurikulum 
na ito. Pati na rin ang mga paksa ng pang-kaalaman na nilalaman nito. Maaari mo ring piliin ang 
na-aangkop na pamamaraan na magagamit mo upang pag-aralan ito. 


Ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral ay sa pamamagitan ng isang guro na tiwala ka sa kanyang 
kaalaman na magtuturo at gagabay saiyo. Ngunit kung hindi ito posible ay maaari kang mag-aral sa 
sarili mo lamang. 


Ang pag-aaral ng “Ageedah - ito ang mga aralin ng Tawheed - ay nangangailangan ng maingat 
na pag-aaral at tamang pag-uunawa kung kaya binibigyang diin namin ang kahalagahan ng 
pag-aaral nito sa pamamagitan ng isang guro na pinagkakatiwalaan sa kanyang kaalaman, Deen 
at pamamaraan. Hindi sapat ang umasa sa pagbabasa at pag-aaral sa sarili lamang. Gayundin ang 
pag-aaral ng Banal na Qur'an at mga Thikr ng Salah: kailangan ang isang guro na magtuturo ng 
tamang pagbigkas. 


Ang pagkakaiba ng kurikulum na ito ay ang kakayahang lumipat sa anumang paksa kung 
kinakailangan malaman agad ang tungkol dito. Halimbawa: Kung ikaw ay nasa bisperas ng buwan 
ng Ramadhan, maaari kang lumipat sa paksa ng pag-aayuno upang malaman mo ang mga 
alituntunin ng pag-aayuno at lahat ng tungkol sa mabiyayang buwan ng Ramadhan. Gayon din 
kapag may balak kang magsagawa ng Hajj, maaari mong pag-aralan ang lahat ng tungkol sa Hajj, 
atiba pa, Kaya pinapayuhan ka namin na tingnan ang listahan ng mga paksa, gayundin ang mga 
talaan ng mga nilalaman para sa bawat Aralin. 


Pag-aaral ng Wikang Arabe 


“Ang Arabe ang wika ng Banal na Quran, at dahil dito ay dapat maging masigasig ang isang Muslim 
na pag-aralan ito. At kung mahirap ito para sa kanya, kung gayon, kahit papaano ay matuto man lang 
na magbasa upang mabigkas niya ang Banal na Quran. 


Maraming mga programa kung saan maaari mong mapag-aralan ang salitang Arabe. Hinihiling namin 
sa Allah na Makapangyarihan sa lahat na ang kurikulum na ito ay makakatulong sa iyo sa pag-aaral ng 
mga prinsipyo ng wikang Arabe. Ngunit subukang gawin ang pag-aaral ng Wika ng Quran na isang 
layunin na hinahangad mo sa iyong buhay. 


Mga Nakaraang Aralin na Kinakailangan 


Sa umpisa ng bawat aralin ay ipinapakita ang mga nakaraang aralin na dapat pag-aralan at 
kumpletuhin ng mag-aaral bago simulan ito. Ito ay dahil ang ilang mga aralin ay batay sa nauna nang 
pinag-aralan, at ang nais na benepisyo ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga 
tagubiling ito. Halimbawa, ang tao ay hindi maaaring matutong mag-Salah bago malaman ang 
kalinisan at pagsasagawa ng Wudhu, at iba pa. 

Ito ay ipinapakita dahil ang isang nag-aaral ng sarili ay maaaring mag-aral ng anumang yunit o 
paksa, kaya dapat siyang bigyan ng babala na ang ilang mga Aralin ay kailangan din niyang 
mapag-aralan at iugnay dito. A 


Nga kaakibat na aralin 


Sa simula ng bawat aralin ay may ilang mga aralin na 
pinili bilang mahusay na pag-aaralan sa parehong 
panahon dahil sa kanilang malapit na ugnayan, at dahil 
ang bawat isa sa mga aralin na ito ay kumukumpleto sa 
bawat isa 


Mga Layunin ng Aralin 


Ang bawat aralin ay may mga layunin na itinakda sa 
simula. Ang mga ito ay praktikal na mga layunin, upang 
malaman ng guro at mag-aaral ang mga hinahangad 
nilang makamit bago magsimula ang aralin. 


Mga Bahagi ng Aralin 


Ang bawat aralin ay nahahati sa mga sumusunod: 
“Mga Nilalaman ng Aralin 
“ Nakasulat na Pagsasanay 


“ Ginagawang Pagsasanay 
“Mga Bagong Salita at Termino 


Talaan ng mga Aralin at oras ng mga yunit ng aklat 


Mga paksa Mga Aralin | Oras 
Pambungad 
Yunit ng Aqeedah (Pananampalataya) 3 3 
Yunit ng Tahaarah (Kalinisan) 3 3 


Yunit ng Salaah (Pagdarasal) 4 4 
Yunit ng mga Athkaarus-Salaah (Binibigkas sa a 


Salaah) 3 
Yunit ng Zakaah (Obligadong Kawanggawa) 2 2 
Yunit ng Siyam (Pag-aayuno) 2 2 
Yunit ng Hajj at Umrah 2 2 
Yunit ng Buhay ng isang Muslim 1 1 


Kabuuan 2 21 


10 


PAN 


19: bal. IM 


"Kaya't alamin (O Muhammad) na walang may karapatang 
sambahin maliban sa Allaah, at humingi ng kapatawaran para sa 


iyong kasalanan.” ” 


Yunit ng Aqeedah 


(Pananampalataya) 


(0)5urah Muhammad 4719) 


a. 12 pa 


3 
5 


Talaan ng mga Nilalaman 


Mga Paksa 


“Ang Kahalagahan na maintindihan ang kahulugan ng Tawheed 


Ang kahulugan ng Tawheed 


Una: Tawheed Ar-Rubboobiyah 


Nakasulat na Pagsasanay 


PANAYAYAYAN 


UANNNYI 
NVVND 


Mga Bagong Salita at Termino 


UA 


Pangalawa: Tawheed Al-Uloohiya (Kaisahan ng Allah sa Pagsamba 
sa Kanya), at tinatawag din ito na Tawheed Al-Ibadah. 
(Kaisahan sa Pagsamba) 


Na 


Pangatlo: Tawheed Al-Asma Was-Sifat (Kaisahan ng Allah sa Kanyang 
mga Pangalan at Katangian) 


Nakasulat na Pagsasanay 


aa aa aaa 


NLA G 


NONE 
WAY 


Mga Bagong Salita at Termino 


“Ang kahulugan ng Shahadah "La ilaha ilaHah” 


Ang kahulugan ng Shahadah “Anna Muhammadan Rasoolullah" 


Ang mga kondisyon ng Shahadah “La ilaha illal-lah” 


“Ang nagpapawalang-bisa sa dalawang Shahadah, 


Nakasulat na Pagsasanay 


NXYYYIN 


SNANAANNI 
VYVVY NN 


LAAN 


Mga Bagong Salita at Termino 


mag A3 


Unang Aralin 


Tawheed Ar-Rubboobiyah 
(Ang Allah ang Nag-iisang Tunay na Panginoon) 


Itatagal: 


Isang Oras 


N Mga Layunin: 


O Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 3g na: 

Maipapaliwanag mo ang kahulugan ng Tawheed sa salita at 
sa Islamikong pananaw. 
Pag-usapan ang kahalagahan ng Tawheed. 
Maintindihan ang tatlong uri ng Tawheed. 
Maintindihan ang kahulugan ng Tawheed Ar-Ruboobiyah 
(Ang Allah ang Nag-iisang Tunay na Panginoon) 


Ki Kabuuan ng Arali' 
Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


/A 
0o o 800 @ 


Repasuhin ang unang pambungad 


Ang Kahalagahan na Maintindihan ang kahulugan ng 
Tawheed (Kaisahan ng Allah) 


Itinayo ang Islam sa limang haligi. Una, ang dalawang Shahadah ("Ash-hadu an la ilaha 
illallah, wa ash-hadu anna Muhammadan rasoolullah?) bilang larawan ng salitang Tawheed 
at pundasyon ng Islamikong “Aqeedah. Ang iba pang mga haligi ay: 


# Salah (Pagdarasal), 
# Zakah (Obligadong Kawanggawa), 

# Siyam (Pag-aayuno) sa buwan ng Ramadhan, 
# atang Hajj sa tahanan ng Allah. 


Ang unang haligi ang magdadala sa tao mula sa kawalang-pananampalataya (kufr) tungo sa 
may-pananampalataya (Eeman), at mula sa pagtatambal (shirk) tungo sa pagsuko sa kaisahan 
ng Allah 35 (Islam). Ito ang unang haligi ng Eeman. Hindi magiging Muslim ang isang tao 
kapag hindi niya naiintindihan ang katotohanan ng Tawheed na sumasakop sa unang haligi, ito 
ang paniniwala sa kaisahan ng Allah 35 at gagawin niya ang lahat ng katuruan nito. 


Halimbawa: Hindi makikinabang sa unang haligi na ito ang isang hindi Muslim at hindi 
naniniwala, at hindi rin tatanggapin sa kanya ang pagsasagawa niya sa ibang mga haligi. 
Hindi tatanggapin sa kanya ang Salah, Zakah, Siyam, at iba pang mga mabubuting 
gawain. Ganoon din ang isang Muslim na hindi naniniwala sa idinudulot ng salitang 
Tawheed (kalimat Tawheed), hindi nakakaintindi ng kahulugan nito, at hindi ginagawa 
ang mga katuruan nito, dahil tunay na siya ay lumabas na sa nasasakupan ng Islam, 
kaya hindi niya mapapakinabangan ang pagsasagawa ng naiwan pang mga haligi ng 
islam. Ito ang dahilan kung bakit sisimulan nating pag-aralan ang paksang Tawheed. 


Ang kahulugan ng Tawheed 


Ang Tawheed sa salitang Arabe: Ang salitang Tawheed ay nagmula sa salitang “Wahhada” na 
ang ibig-sabihin ay pinag-iisa ang isang bagay, at hindi na tumatanggap ng bilang at ituturing 
lamang ito na isa (walang katambal at walang katulad). Ang mahalaga ay ang kahulugan nito 
ayon sa Islamikong salita, kaalaman at kultura ng Islam. 


Ang Tawheed sa Islamikong salita: Ito ay paniniwala sa kaisahan ng Allah 38 sa pagsamba sa 
Kanya. Sinabi ng Allah 35: 


ANG Gana ny | il gp 


“At walang ipinag-utos sa kanila kundi sambahin lamang ang Allah na bukod-tangi, 
na ang kanilang hangarin sa pagsamba ay makatagpo nila ang Allah, na lumayo 
sila sa pagtatambal patungo sa tamang paniniwala, at isagawa ang Salah, at 
magbigay ng Zakah, ito ang matuwid na Deen (Relihiyon): "' 


Ang karamihang pinag-uusapan sa Banal na Qur'an ay tungkol sa Tawheed at kung ano 
ang maidudulot nito na mga gantimpala o kaparusahan bunga ng pagsunod o pagsuway. 
Ipinaliwanag ng mga “Ulama (paham) ang kahulugan ng Tawheed sa pamamagitan ng 
pagbaha-bahagi nito sa tatlo: 


1. Tawheed Ar-Rubboobiyah: Ito ay paniniwala sa kaisahan ng Allah 38 sa lahat ng Kanyang 
ginagawa, tulad ng nag-iisang Tagapaglikha, nag-iisang nagbibigay ng biyaya, nag-iisang 
makapangyarihang Hari, at nag-iisang Tagapangalaga sa lahat ng Kanyang nilikha. 


15 


2. Tawheed Al-Uloohiyah: Tinatawag din itong Tawheed Al-Ibadah na ang tinutukoy dito 
ay paniniwala sa kaisahan ng Allah 35 sa lahat ng uri ng pagsamba, dahil Siya ang tunay 
na Panginoon na may karapatang sambahin. Kaya hindi maaring ilihis ang kahit anong uri 
ng Ibadah sa iba maliban sa Kanya, o magtatambal sa Kanya. 

3. Tawheed AI-Asmaa was-Sifaat: Ito ay paniniwala sa kaisahan ng Allah 38 sa Kanyang mga 
magagandang pangalan at mga dakilang katangian na nakalagay sa Banal na Qur'an at sa 
Hadith ng Propeta 3#5na hindi maaaring itanggi (Tatteeh, o ipaliwanag kung paano (Takyee?), 
ihalintulad sa mga nilikha (Tamtheeh, o baguhin ang kahulugan (Tahreef). 


Una: Ang Tawheed Al-Rubboobiyah 
(Ang Allah Ang Nag-iisang Tunay na Panginoon) 


Ito ay paniniwala na ang Allah 38 lamang ang nag-iisang Tagapaglikha. Walang sinuman 
na Tagapaglikha maliban sa Kanya. Siya lamang ang Rabb (panginoon), ang nag-iisang 
Tagapaglikha, ang Nagmamay-ari at Tagapamahala sa lahat ng pangangailangan ng Kanyang 
nilikha. Ang Allah 36 ang Rabb ng "aalamin (lahat ng daigdig). Siya ang lumikha sa mga nilikha 
at nagbibigay sa kanila ng biyaya, nag-aruga sa lahat ng kanilang pangangailangan, at Siya 
ang nagpapasya sa Kanyang mga nilikha sa anumang Kanyang naisin. Sinabi ng Allah 38: 


“Katiyakan, ang inyong Rabb ay ang Allah na Siyang lumikha ng mga kalangitan 
at ng kalupaan sa loob ng anim na araw, pagkatapos Siya ay pumaroon sa taas 
ng Kanyang trono. pinapasok Niya ang gabi sa araw, na tuwing darating ang 
gabi ay aalis ang araw at tuwing darating ang araw ay aalis ang gabi. Ang araw at 
ang buwan at ang mga bituin ay ipinapasailalim Niya sa Kanyang pag-aatas. Siya 
lamang ang bukod-tanging Lumikha ng lahat at gayundin ang lahat ng pag-aatas. 


Luwalhati sa Allah ang Rabb ng lahat ng nilalang" 
Sinabi ng Allah 35: 


“Ang Allah ang Tagapaglikha ng lahat ng bagay, at lahat ng bagay ay Siya ang 
Tagapangalaga" ”' 
Sinabi ng Allah: 
IG NB 
“Ganito ang Allah na inyong Rabb, walang sinumang Ilah (diyos) na dapat sambahin 
maliban sa Kanya, nilikha Niya ang lahat ng bagay, kung gayon sambahin ninyo Siya. 
Siya ang Tagapangalaga sa lahat ng bagay”. " 
Kasama sa Tawheed Al-Rubboobiyah ang paniniwala na ang Allah 38 ang tunay na nagbibigay 
ng biyaya sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Sinabi ng Allah 38: 
KANG 
(Nawahakataisa 


(Q] Su AnZumar 39:62 
(Bj Suah AkAnsam6:102 
16 


NG gags Jab NG Sug 3G HIN SS 


Katiyakan, ginarantiyahan ng Allah ang kabuhayan ng lahat ng mga gumagapang 
sa ibabaw ng kalupaan, at batid Niya kung saan ito maninirahan sa tanang buhay 
nito at saan ito patutungo pagkatapos nitong mamatay, at batid Niya kung saang 
lugar ito mamamatay. Ang lahat ng ito ay naitala sa Aklat sa malinaw na talaan ng 
Allah? 
Kasama rin ang paniniwala na katiyakan ang Allah 35 ang Tunay na Hari (Malik) ng lahat, at 
Siya ang Tagapangasiwa sa lahat ng kailangan ng Kanyang mga nilikha. Siya ang nagbibigay ng 
kapangyarihan at Siya rin ang nagtatanggal nito. Siya ang nagpapataas ng kalagayan at Siya rin 
ang nagpapababa nito, Siya ang nagbibigay ng buhay at kamatayan. Siya ang nagpapalit-palit 
ng gabi at araw. Sinabi ng Allah 35: 


Nai a Li 3b lai ap gli ip 
NEN GAN pas, bab ayt GG GAT Aag 


kio BAD IA ENG 
“Sabihin mo [O Muhammad], O Allah na nagtataglay ng lahat ng kaharian, Ikaw ang 
tanging nagkakaloob ng kaharian sa sinuman na Iyong nais mula sa Iyong nilikha, 
at kinukuha Mo ang kaharian sa sinuman na Iyong nais, at pinagkalooban Mo 
ng kapangyarihan ang sinuman na Iyong nais, at hinahamak Mo ang sinuman na 
Iyong nais. Nasa lyong kamay ang kabutihan. Katiyakan Ikaw ang walang hanggan 
at ganap na Makapangyarihan. Ipinapasok Mo ang gabi sa araw at ang araw ay 
ipinapasok Mo sa gabi. At inilalabas Mo ang may-buhay mula sa patay, at inilalabas 
Mo ang isang patay mula sa may-buhay, at nagkakaloob Ka ng kabuhayan sa 
sinuman na Iyong nais mula sa lyong nilikha (nang walang hangganan)". ”' 


Ang lahat ng pangyayari sa daigdig na ito ay batid ng Allah 38 at mula sa Kanyang 
kapahintulutan. Ngunit ang ginagawa ng ibang mga tao ay taliwas sa uri ng Tawheed na ito, 
tulad ng paglalagay ng mga bagay na inaakala nilang magbibigay sa kanila ng suwerte 0 
mag-aalis sa kanila ng malas o masama, tulad ng mga Tamaim (agimat). Ito ang naghahatak 
sa kanila patungong Shirk (pagtatambal). Ang uri ng Tawheed na ito ay likas na pinaniniwalaan 
ng lahat ng mga tao at walang tumututol dito maliban sa isang taong nagmamayabang sa 
kanyang sarili samantalang alam niya na tiyak na walang Tagapaglikha at nagbibigay ng 
kabuhayan maliban sa Allah 38, tulad ng sinabi ng Allah 35 tungkol sa mga mushrikoon sa 
panahon ng Propeta. 


PAA 
(anos BGY 

Sabihin mo sa kanila: Sino ang Rabb ng mga pitong kalangitan, at ang Rabb ng 
Dakilang Arsh. Sasabihin nila: Ang Allah. Kung gayon sasabihin mo sa kanila: “Hindi 
ba kayo natatakot sa Kanyang kaparusahan”? Sabihin mo sa kanila: "Nasa kaninong 
kamay ang pagmamay-ari ng lahat ng bagay? Siya ang tagapagtanggol ng sinumang 
humihingi ng kalinga, at walang magiging tagapagtanggol ang sinumang nais 
Niyang wasakin, kung ito ay batid lamang ninyo”? Sasabihin nila, “ang Allah? Sabihin 
mo sa kanila: “Kung gayon, paano kayo nawala sa sarili ninyong katinuan?” 

Ang pagtanggap ng tao sa Tawheed Ar-Rubboobiyah ay hindi nangangahulugan na nakapasok 

na siya sa loob ng Eeman at Islam, dahil hindi magiging ganap ang paniniwala maliban na 

lamang kung paniniwalaan din ang Tawheed Al-Uloohiyah, na ang ibig sabihin ay paniniwala 

sa kaisahan ng Allah 38 sa pagsamba sa Kanya. 


(Nsuahhudca 
(@)Suah Aliman31:2627 
ih Mminoon 23: 8548 
- 17 


sp 


Nakasulat na Pagsasanay 


T1. Buuin ang mga sumusunod: 


A. Ano ang kahulugan ng Tawheed sa salita? 


B. Ano ang kahulugan ng Tawheed sa salitang Islamiko? 


C. Ang mga uri ng Tawheed ay: 
L: 
FA 
3 


D. Ang Tawheed Ar-Rubboobiyah ay: 


T2. Ano ang kahalagahan na maintindihan ang Tawheed? 


T3. Maituturing bang isang Muslim ang sinumang tatanggap ng Tawheed Ar-Rubboobiya? 


T4. Magbigay ng halimbawa sa gawain o paniniwalang salungat sa Tawheed Ar-Rubboobiyah: 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko gkasulat” Kahulugan 


“Ang personal na pangalan ng 
panginoong diyos na tagapaglikha 
g lahat. 


Paniniwala sa kaisahan ng Allaah. 


Paniniwala (faith) 


S5 |Shirk 


19 


Pangalawang Aralin 


Ang Tawheed Al-'Uloohiyah at ang 


TA 
0 0 006 e 


Tawheed Al-Asmaa was-Sifaat 


Itatagal: 


KG zzjfrKX 


Isang Oras 
Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 
Maipapaliwanag ang Tawheed Al-Uloohiyah (Tawheed Al-Ibaadah). 
Maipapaliwanag ang Tawheed Al-Asmaa was-Sifaat. 

Malalaman mo ang pagkaiba ng Tawheed Al-Uloohiyah at 
Tawheed AHAsmaa was-Sifaat. 


Kabuuan ng Aralin: 


Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Ang unang aralin sa yunit ng 'Aqeedah 


Pangalawa: Tawheed Al-'Uloohiya 
(Kaisahan ng Allah sa Pagsamba sa Kanya) 
Tinatawag din ito na Tawheed Al-Ibaadah (Kaisahan sa Pagsamba) 


Ang Al-Uloohiyah ay mula sa salitang “ilah” na ang ibig sabihin ay ang Diyos na tinatanggap 
ng mga puso na may pagmamahal at pagsamba. Ang Allah 38 ang tunay na ilah (Diyos) na 
may karapatan ng katangian ng pagka-diyos. Kaya Siya lamang ang may karapatang sambahin, 
at walang diyos maliban sa Kanya na maaring sambahin. Ang Tawheed AlUloohiyah ay 
paniniwala sa kaisahan ng Allah 38 sa pagsamba sa Kanya, kung kaya hindi maaaring ibaling 
saiba ang kahit anong uri ng pagsamba maliban sa Kanya, kahit pa siya ay malapit sa Allah 35 
tulad ng mga anghel, sugong Propeta, mabuting tao, mga bagay na nilikha o mga rebulto. Ito 
ang ibig sabihin ng salitang Tawheed (Laa ilaaha illallaah), walang may karapatang sambahin 
maliban sa Allah 38. Ito ang uri ng Tawheed na naging dahilan kung kaya isinugo ang lahat ng 
mga Sugo. Sinabi ng Allah: 


Kasi igsi a iya 01S, 


“At katiyakan, nagpadala Kami sa bawat sambayanan na mga nauna, ng Sugo na 
nag-uutos sa kanila ng pagsamba sa Allah, at pag-iwas sa pagsamba ng iba bukod sa 
Kanya, tulad ng mga shaytan, mga rebulto at mga patay at anuman na sinasandalan 
ng sinuman bukod sa Allah”.” 


gag ai p 


At ito rin ang uri ng Tawheed na tinanggihan ng mga mushrikoon sa panahon ng Propeta 
Muhammad 385 samantalang tinanggap nila ang Tawheed Al-Rubboobiyah. Katotohanan, 
tinatanggap ng mga mushrikoon ang Allah 38 ang Siyang Tagpaglikha ng lahat ng bagay, tulad 
ng sinabi ng Allah 34 


At kapag tinanong mo O Muhammad, sila na sumasamba ng iba bukod sa Allah, 
kung sino ang lumikha sa kanila? Walang pag-aalinlangang kanilang sasabihin: Ang 
Allah ang Siyang lumikha sa amin. Kung gayon, paano sila bumabaligtad at 
tumatalikod sa pagsamba sa Allah.” ” 


KALI NT Upak AG 


At kapag tinanong mo, O Muhammad, ang mga walang pananampalataya: “Sino ang 
nagpababa mula sa ulap ng tubig-ulan na naging sanhi ng pagsibol ng mga pananim 
sa kalupaan pagkatapos nitong maging tuyot? Katiyakan, sasabihin nila sa iyo: Ang 
Allah ang nag-iisang nagpababa nito. Sabihin mo, ang lahat ng papuri ay sa Allah 
lamang, subalit ang karamihan sa kanila ay hindi nakaiintindi kung ano ang naka- 
bubuti at nakasasama sa kanila”. " 


(2) Sara Aun: 87 
(G)6aan AT Anabu 20:63 


- o Pil 


Tinatanggap ng mga mushrikoon sa panahon ng Propeta #Ejang pagka-Rabb ng Allah 3E, na 
Siya ang Tagapaglikha ng lahat at Siya ang nagbibigay ng biyaya. Ngunit tinanggihan nilang 
bigkasin ang Salitang Tawheed dahil batid nila na ang ibig sabihin nito ay paniniwala sa 
pagka-diyos ng Allah 35 na nag-iisa at Siya lamang ang dapat sambahin, at pagtakwil sa lahat 
ng mga huwad na diyos at mga rebulto na inaalayan nila ng lahat ng uri ng pagsamba. 


Ang pagsamba sa Islam ay maraming kahulugan bukod pa sa pagsasagawa ng mga hayagang 
uri ng pagsamba - dahil sa kahalagahan nito - tulad ng Salah at Sawm (pag-aayuno). Sakop rin 
ang mga uri ng pagsamba na nasa puso ng tao tulad ng pagmamahal (AI-hubb), pagtitiwala sa 
Allah 38 (Tawakkuh, pagkatakot sa Allah 35 (A[-khawf), at pagkasindak (Al-khashyah). Ang 
lahat ng mga ito ay dapat ituon lamang sa Allah 38 na nag-iisa. Tulad ng sinabi ng Allah 38: 


Ga a ig GL NG gail AG 


“At mayroong grupo ng mga taong nagsasagawa ng pagsamba sa iba bukod sa 
Allah. Ito ay kanilang itinatambal sa Allah, minamahal nila tulad ng pagmamahal sa 
Allah. Ngunit ang mga mananampalataya ay mas higit ang ginawang pagmamahal 
sa Allah. Kung makikita lamang ng mga taong ito na dinadaya lamang nila ang kanil- 
ang sarili, sa oras na ihaharap na sa kanila ang kaparusahan sa Kabilang Buhay, 
mapatunayan nila na ang Allah lamang ang Makapangyarihan sa lahat at matindi 
ang Kanyang parusa.” ' 
Sinabi rin ng Allah 38: 


“.. Natatakot ba kayo sa kanila o sa pakikiharap sa kanila sa labanan? Subali't ang 
Allah ang nararapat ninyong katakutan kung kayo ay tunay na naniniwala”. ” 


N) Suan Agua 2-105 
@iSuanaTameano 13 


Pangatlo: Tawheed Al-Asma was-Sifat 
(Kaisahan ng Allah sa Kanyang mga Pangalan at Katangian) 


May mga magagandang pangalan at matataas na katangian ang Allah 38. Ang mga pangalan. 
at katangian na ito ay ganap at sa Kanya lamang maaaring gamitin. Sinabi ng Allah 38: 


LEBIENI SYA YM P 


“Ang Allah, walang sinumang diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, Siya ang 
nagmamay-ari ng Mabuting mga Pangalan”. ” 


Ang Tawheed Al-Asma was-Sifat: ay paniniwala sa lahat na ibinigay ng Allah 35 sa Kanyang 
Sarili na mga Pangalan at mga Katangian na nababagay sa Kanyang Kadakilaan mula sa Banal 
na Qur'an, at inihayag ng Propeta 38sa kanyang Sunnah, at pagpapanatili ng mga pangalan at 
mga katangian na nababagay sa Kadakilaan ng Allah 38 na nag-iisa. Dapat tanggapin ito na 
hindi maaring baguhin (Tahreef), at hindi maaring itanggi (Ta'teeh, at hindi maaring itanong 
kung papaano (Takyeeh), at hindi maaring ihalintulad sa anumang bagay (Tamtheeh 


Upang mabatid ang uri ng Tawheed na ito ay dapat sundin ang mga sumusunod: 


1. Dapat paniwalaan at tanggapin ang lahat na nabanggit sa Banal na Qur'an at sa Tamang 
Sunnah ng Propeta 485 mula sa mga Pangalan at mga Katangian ng Allah 38, at panatilihin 
ang mga ito na hindi maaring bigyan ng ibang kahulugan na hindi tugma sa malinaw 
niyang kahulugan, ito ang tinatawag na Tahreef (pagbago). Katunayan, ang paniniwala sa 
Tawheed na ito ay nag-uutos ng hindi pagbibigay ng pangalan o katangian sa 
Kataas-taasang Allah 38 na hindi nabanggit sa Qur'an at Sunnah. Upang maliwanagan 
masdan ang sumusunod na talata, sinabi ng Allah 38: 


P55 ASI GIG SYAG agta NG KG AG gli KN ad LG big sali YAY 


“Hindi ba ninyo nakikita ang mga mapagkunwari (munafiqun) na itinuring nila 
ang mga Hudyo na mga kaibigan at mga minamahal na kung saan nasa mga ito 
ang galit ng Allah? Sila ay hindi mga Muslim at hindi rin sila mga Hudyo, at 
sumusumpa sila sa kasinungalingan na sila raw ay mga Muslim, at ikaw ay Sugo 
ng Allah, at batid nila na kasinungalingan ang kanilang panunumpa". ”' 


Ang galit na tulad ng nabanggit sa Banal na Ayat (talata) na ito, ay kabilang sa mga 
Katangian ng Allah 38 na nababagay sa Kanyang kadakilaan, kung kaya hindi maaring 
bigyan ng kahulugan na ang galit ng Allah 38 ay Kanyang kaparusahan. At hindi rin 
nangangahulugan na katulad ng galit ng Kanyang mga nilikha na nagdudulot sa kanila ng 
kahinaan. Katunayan, ang Allah 38 ay Bukod-Tanging walang katulad sa Kanyang mga 
nilikha, Sinabi ng Allah 38: 


Gma kao 3h tt ah IP 
“Siya (ang Allah) ay walang katulad at walang maihahambing sa Kanya, at Siya ay 
Ganap na Nakakarinig, at Ganap na Nakakakita”. " 


(@)SwahA dpat 88:14 
(3 aah Ahh A211 


23 


2. Ang mga katangian ng Allah 35 ay ganap na walang-hanggan na umaayon sa Kanyang 
kadakilaan. Minsan may pagkakahawig sa katangian ng Kanyang mga nilikha, ngunit sa 
pangalan lamang ito at hindi sa realidad. Ang katangian ng Kanyang mga nilikha ay may 
hangganan, kung kaya ito ay mahina at kulang dahil ito ang likas sa kanila. Ang katangian 
na galit na nabanggit sa talata ng Banal na Qur'an ay hindi nangangahulugan na maaari 
nating ibigay ang pangalang "Al-gadhoob” (Ang magalitin), dahil hindi ito nabanggit sa 
Quran at Sunnah. Ang mga pangalan at mga katangian ng Allah 35 ay “tawgeefeeyah'-- 
dapat hihinto na lamang sa kanya at hindi na maaring higitan pa, katulad ng nabanggit sa 
mga talata ng Qur'an at Sunnah ng Propeta 325 


3. Hindi maaring alisin o itanggi (Ta'teel) ang kahit anuman sa mga Pangalan at mga 
Katangian ng Allah 35 na napatunayan sa Qur'an at sa Sunnah ng Propeta 323 dahil ang 
pag-alis sa mga ito ay taliwas sa Tawheed AI-Asma was-Sifat, at ito ay magiging dahilan ng 
paglabas ng tao sa Islam. Hindi rin maaaring subukan na ipaliwanag kung papaano Siya 
(Takyeef) sa pamamagitan ng paghahalintulad at paglalarawan (Tamthee. 


4. Ang mga Magagandang Pangalan at Katangian ng Allah 35 ay hindi maaaring ipangalan sa 
kahit sinuman sa Kanyang mga nilikha, ngunit maaari din namang ibigay na pangalan kung 
lalagyan sa unahan ng katangian ng pagkaalipin (abd) sa Allah 38, tulad ng Abdur-Rahman 
(@lipin ng ArRahman), Abdul-Kareem, at Abdul-Gafoor. Hindi rin maaaring magpaalipin 
maliban sa Allah 35, tulad ng Abdun-Nabi (alipin ng Propeta) o Abdur-Rasool (alipin ng 
Sugo). 


ss 


Nakasulat na Pagsasanay 
T1: Buuin ang mga sumusunod: 


a. Ang kahulugan ng AfUloohiyah. 


b. Ang kahulugan ng Tawheed Al-Uloohiyah: 


co Ang kahulugan ng Tawheed AI-Asmaa was-Sifaat ay paniniwala sa lahat ng nabanggit 
sas at na hindi o 


kaya ay 0 kaya ay 0 kaya ay 


d. Ang mga bagay na nagpapawalang-bisa sa Tawheed AI-Asmaa was-Sifaat ay ang mga 
sumusunod: 


1. Tahreef - at ang kahulugan nito ay 
2. Ta'teel - at ang kahulugan nito ay 
3. Takyeef- atang kahulugan nito ay 


4. Tamtheel - at ang kahulugan nito ay 


'T2. Maari bang ipangalan sa isang Muslim ang “Abdun-Nabi” o "Abdur-Rasool"? 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko.. Pagkasulat Kahulugan 


Pangatlong Aralin 


Ang Dalawang Shahadah (Pagsaksi) 


Itatagal: 


Isang Oras 
@ Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 
Maintindihan ang kahulugan ng Shahadah Laa ilaha illallaah.” 
Maintindihan ang kahulugan ng Shahadah “Muhammadan 
Rasoolullaah? 

Mabilang ang mga kondisyon ng dalawang Shahadah. 
Matandaan ang mga nakasisira ng dalawang Shahadah. 


Kabuuan ng Arali' 


Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Ang una at pangalawang aralin sa yunit ng Aqeedah 


Ang Dalawang Shahadah (Shahadatayn) 


Ang pundasyon ng “Ageedah at ang pagtatatag ng Tawheed ay tumatayo at magsisimula sa 
Shahadah: 


Ang kahulugan ng Shahadah: 
“La ilaha illal-lah” 


Ang Shahadah "La ilaha illal-lah” ay nabuo sa dalawa - Nafee (pagtanggi) at Ithbat 
(pagtanggap). Ang unang bahagi ay ang "La ilaha” (walang diyos) na itinatanggi ang 
pagkakaroon ng kahit anong diyos na dapat sambahin. Ang pangalawang bahagi ay "iflal-lah” 
(maliban sa Allah) na tinatanggap na ang Allah 38 lamang ang Bukod-Tanging Tunay na Diyos 
na may katangian ng pagka-Diyos na dapat Sambahin, kung kaya ang kahulugan ng "La ilaha 
ilal-lah”ay "walang diyos na may karapatang sambahin maliban sa Allah" 


Ang anyo ng Shahadah sa ganitong paraan ng pagpapahayag na nauuna ang pagtanggi sa 
pagtanggap sa salitang Arabe ay higit na malakas at ganap na kawastuhan ng pagsamba sa 
Allah 38 lamang, at pagtanggi ng karapatan sa pagsamba sa sinuman maliban sa Kanya. 
Itinatanggi din ang pagkakaroon ng katangiang pagka-diyos sa lahat maliban sa Allah 38, kaya 
walang karapatan ang sinuman maliban sa Kanya na mag-angkin ng pagka-diyos. 


Alam lahat ng mga Muslim na ang Shahadah “La ilaha ilallah” ay ang susi ng Jannah 
(paraiso) tulad ng nabanggit sa Sunnah ng Propeta 385 . Ito ang dahilan kung bakit 
may mga Muslim na naniniwala na mabanggit lang ito ay sapat ng dahilan upang 
makapasok ng Jannah. Ngunit ito ay hindi totoo dahil sa katunayan, ang Shahadah ay 
mayroong mga kondisyon na dapat gampanan at mayroong mga kautusan na dapat 
isagawa. Kung kaya ang mga Munafigoon (mga mapagkunwari) sa panahon ng Propeta 
#5 ay binabanggit din nila ang Shahadah, ngunit tinawag sila ng Allah 35 na mga 
sinungaling at pinaghandaan sila ng pinakamalalim na kalalagyan sa Impiyernong-Apoy. 


Ang kahulugan ng Shahadah: 
Muhammadan Rasoolullah” 


Ito ay pagtanggap na katiyakan si Muhammad 285 ay alipin at sugo ng Allah na Kanyang isinugo 
sa lahat ng sangkatauhan. Kung gayon ay dapat siyang mahalin, at sundin ang lahat ng kanyang 
ipinag-utos, at paniniwalaan ang kanyang mga sinabi, at iwasan ang lahat ng kanyang mga 
ipinagbabawal at babala, at sambahin ang Allah 38 ayon sa kanyang dalang batas lamang, at 
hindi maaring ipagpalit ang kanyang salita sa salita ng kahit sinong tao. 


29 | 


Ang mga kondisyon ng Shahadah 
“La ilaha illal-lah” 


1. Ailm (kaalaman): Kinakailangan na alam ang tamang kahulugan ng Shahadah, na ito 
ay pagtanggi ng pagka-diyos ng lahat maliban sa Allah 38, kaya walang may karapatang 
sambahin maliban sa Kanya. At hindi maaaring ialay ang pagsamba sa kahit kanino maliban 
sa Kanya. At dapat paniwalaan na ang lahat na sinasamba ng mga mushrikoon (mga 
nagtatambal) maliban sa Allah 35 ay walang katotohanan, walang kakayahang magbigay 
ng pinsala at magbigay ng pakinabang, at walang karapatang sambahin. Kapag sinasabi ng 
isang tao ang Shahadah ngunit hindi niya batid ang kahulugan ng Nafee (pagtanggi), at 
Ithbat (pagtanggap) ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kabutihan dahil wala sa kanyang 
paniniwala ang mga katuruan ng kanyang sinasabi. 


2. AkYaqeen (kasiguruhan): Ito ay katiyakan ng sinuman na bumabanggit ng Shahadah. Kung 
siya ay may alinlangan ay walang halaga ito para sa kanya. 


3. AI-Qabool (pagtanggap): Pagtanggap sa anumang kautusan na dulot ng kanyang 
kahulugan. Ito ay pagsamba sa Allah 38 ng nag-iisa at hindi pagsamba sa lahat maliban 
'sa Kanya, at pagtanggap at pagpatupad sa lahat ng kanyang mga kondisyon. 


4. Al-Ingiyad (pagkamasunurin): Ito ay pagpapasakop sa lahat ng kautusan na dulot ng 
Shahadah: ang pagsamba sa Allah 35 na nag-iisa at huwag ialay ang kahit anong uri ng 
pagsamba maliban sa Kanya. 


5. As-Sidq (pagkatotoo): Ito ay pagiging totoo sa paniniwala, sapagka't kapag sinasabi 
ng kanyang dila at hindi pinatotohanan ng kanyang puso ay wala rin halaga sa kanya at 
magiging munafig (hipokrito) siya. 


6. AbIkhlas (sinseridad): Ito ay katapatan ng pagsamba sa Allah 38 lamang, kaya hindi dapat 
ialay ang pagsamba sa sinuman maliban sa Kanya. Hindi dapat layunin ng pagbigkas ng 
Shahadah ang magkamit ng makamundong bagay o kalugdan lamang ng sinuman sa mga 
nilikha. 


7. A-Hubb (pagmamahal: Ito ay pagmamahal sa Shahadah, at pagmamahal sa anumang 
katuruan sa kaisahan ng Allah. Ito rin ay pagmamahal sa sinumang gumagawa 
nito, pagtaguyod sa lahat ng mga kondisyon, at gampanan ang mga kautusan. Ang 
pinakamataas na antas ng pagmamahal ay para lamang sa Allah 38, kasunod ang 
pagmamahal para sa Propeta 325 at susunod ay sa sinuman na tumatahak sa kanyang gabay. 


Ang nagpapawalang-bisa sa dalawang Shahadah 
(Nawagidul-Islam) 


Ang nagpapawalang-bisa sa dalawang Shahadah ay ang hindi pagsunod sa katuruan nito, o hindi 

pagsagawa ng kautusan na ang Allah 38 lamang and dapat sambahin at pagsunod sa Propeta 385 

kung kaya ang nagpapawalang-bisa sa dalawang Shahadah ay marami, ngunit ang mahalaga at 

madalas na nangyayari sa panahon ngayon ay ang mga sumusunod: 

1. Shirk (pagtatambal): Ito ay pagbibigay ng katambal ng Allah 38 sa pamamagitan ng 
pag-alay ng kahit anong uri ng pagsamba, tulad ng Dua (panalangin) sa mga Propeta, mga 
Saaliheen (mabubuting tao), at iba pa. Ito ang pinaka-malaking kasalanan na hindi 
patatawarin ng Allah 35 kapag hindi nakapagbalik-loob, tulad ng sinabi ng Allah 385: 

GAME EEESAPESTESEESEESENE 
“Katiyakan, ang Allah, hindi Niya pinatatawad ang sinumang sumamba ng iba maliban 
sa Kanya mula sa Kanyang mga nilikha: subalit pinatatawad Niya ang anumang 
kasalanan maliban sa shirk na ito, sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga 
alipin. Ang sinumang nagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah ay walang 
pag-aalinlangan na nakagawa siya ng napakalaking pagkakasala.” 

2. Ang pagtatalaga ng tagapamagitan sa Allah 38 na nilalapitan, pinag-uukulan ng kahilingan, 
at pinaniniwalaan na magiging daan upang mapalapit sa Allah 38, at upang mamagitan. 
“Ang halimbawa ay paghingi ng panalangin sa mga mabubuting tao na namatay na. 

3, Ang paniniwala na tama ang relihiyon ng sinumang sumusuway sa Allah 58 at hindi 
sumusunod sa batas ng Propeta Muhammad 38 pagkatapos siyang maging sugo, o 
mag-aalinlangan na mga kafir (walang-pananampalataya) ang sinumang hindi naniniwala sa 
Allah 34 at sa Kanyang Sugo 35. 

4.” Ang paniniwala na higit na kumpleto at mahusay ang gabay ng ibang tao kaysa sa gabay ng 
Propeta Muhammad 385, tulad ng pagpili sa batas na gawa ng tao kaysa batas ng Allah 38. 

5. Ang masuklam sa anumang bagay na ipinarating ng Propeta 385 ay kaafir kahit ginagawa pa 
niya ito. 

6. Ang pangungutya sa mga bagay na mula sa Relihiyon ng Allah, o ang Kanyang mga 
gantimpala at kaparusahan, o Sunnah ng Propeta 35. 


7. Sihr (salamangka, magic) at lahat ng uri nito. Ganoon din kung ito ay kanyang hiniling, 
ginawa, o kanyang naibigan. 


8. Ang paniniwala na maaaring lumabas sa batas ni Propeta Muhammad 35 sa pamamagitan 
ng hindi pagsunod sa kanya, o paniniwala na may mga tao na hindi na kailangang sumunod. 


9. Ang pagtalikod sa pag-aaral ng relihiyong Islam, o di kaya sa pagsasagawa nito. 


“Ang lahat ng sinumang makagawa ng mga bagay na ito na sinasadya o biro lang, o di kaya 
natatakot sa ibang tao, ay kabilang sa sumasalungat sa katuruan ng dalawang Shahadah, 
maliban sa sinuman na napilitan ngunit ang kanyang puso ay nananatili sa pananampalataya. 


Ang mga bagay na ito ay kabilang sa pagsalungat sa katuruan ng dalawang Shahadah, ang 
(paniniwala sa kaisahan ng Allah 38 sa pagsamba sa Kanya, at pagsunod sa anumang ipinarating 
ng huling Propeta at Sugo na si Muhammad 25. 


(0) Suah Ani 4-48 


31 


Nakasulat na Pagsasanay 


T1. Buuin ang mga sumusunod: 
A. Ang kahulugan ng Shahadah “La ilaha illal-lah": 


B. Ang kahulugan ng Shahadah “Muhammadan rasoolullah': 


C. Ang kahulugan ng nagpapawalang-bisa ng dalawang shahadah: 


T2. Ang mga kondisyon ng Shahadah ay: 
1 
Ya 
3 


T3. Ang mga nagpapawalang-bisa sa dalawang Shahadah: 
i 
2 
3. 
4 


10. 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko 8“ Pagkasulat Kahulugan 


33 


“Ang aking nasyon ay darating sa Araw ng Paghuhukom na 
mayroong nagniningning na liwanag mula sa bakas ng kanilang 


isinagawang Wudhu' (ablusyon).” (" 


Unit ng Tahaarah 


(Kalinisan) 


(0) Bukhari at Musi 


Talaan ng mga Nilalaman 


C03 )C Paunang J Bb, 
CC” 38. )(C Ang kahalagahan ng Taharah ) 
(C38 )(C Ang Kahulugan ng Taharah ) 
Lc 38. )(. Mgauwringtubig O. UU ) 
(39 JC Ang Pamamaraan sa pag-gamit ng palikuran ma 

40 )( J 
Cao )( ri 
Kan NG LE ZA 
Ca ) 


C 4s Sunan aFFitrah: (Ang likas na pamamaraan) -- ndi 
Ke Ang mga uri ng Hadath at ano ang dapat gawin kapag 
( nagka-Hadath ang tao Q ) 
C “Aro Wudh a 
C C Ang mga kondisyon ng Wudhur paa: 
G Ang mga obligado sa pagsagawa ng Wudhu" 3) 
C Mga Sunnah ng Wudhu 1 ) 
C Mga Nakasulat na Pagsasanay | “-- ) 
C Mga Bagong Salita at Termino 5 
CU 53 )(C Mga hakbang ng kumpletong pagsasagawa ng Wudhu' ) 
(S4 )C Ang mga makakasira ng Www p) 
( 55 ) C. Nakasulat na pagsasanay ) 
55. ')(. Ginagawang pagsasanay ) 
(056 )C Mga Bagong Salitaat Termino D) 


Unang Aralin 


Ang Kahalagahan ng Tahaarah 


Itatagal: 


p. Gn 


Isang Oras 


Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 


Malaman ang kahalagahan ng kalinisan. 
Maintindihan ang ibig sabihin ng Najasah (karumihan). 

Malaman ang mga uri ng Najasah. 

Maipaliwanag ang mga uri ng tubig 

Isa-isahin ang kaasalan sa paggamit ng palikuran. 

Ikumpara ang pagkakaiba ng Jstinja (paghuhugas gamit ang tubig) 
at stimar (paggamit ng lupaibato, papel, at iba pa). 


Kabuuan ng Aralin: 


Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Ang unang aralin sa yunit ng 'Aqeedah 


Paunang Salita 


“Ang Islam ay relihiyon ng kalinisan at kadalisayan, kung kaya wala ka ng makikitang relihiyon 
na nagpapahalaga at nagtutulak sa tao tungo sa kalinisan na katulad sa Islam. Isinugo ng Allah 
38 ang Propeta #Fupang linisin ang mga tao sa pangloob at panglabas. Sinabi ng Allah 38: 


Kis 


KOSIUELSIHELIPAN 

Kagiis yi 
“Katulad ng pagbibigay Namin ng biyaya sa inyo sa pamamagitan ng pagharap 
ninyo sa Ka'bah, nagpadala Kami ng Sugo mula sa inyo upang bigkasin ang 
mga malinaw na salita, na isinasaad ang pagkakaiba ng katotohanan mula sa 
kamalian. At upang linisin din kayo mula sa dungis ng pagtatambal at masasamang 
pag-uugali: at ituro sa inyo ang Aklat (Qur'an,) at ang Sunnah, at ituturo sa inyo 
ang mga bagay na hindi pa ninyo batid". 


Ang ibig sabihin ng Taharah sa Islam: Saklaw nito ang kadalisayan ng puso mula sa maling 
paniniwala tulad ng pagtatambal sa Allah 38 (Shirk), at karaniwang sakit ng mga puso ng tao 
tulad ng pagkamainggitin, at pagkayamot. Ganoon din ang kadalisayan ng kaisipan mula sa 
paniniwala sa mga pamahiin, at sa lahat ng mga nakakasagabal sa tamang pagpapasya tulad ng 
mga alak at bawal na gamot. Kasama na rin ang kadalisayan ng dila mula sa kasinungalingan at 


malalaswang pananalita. At ang kadalisayan ng katawan at mga kasuotang damit mula sa mga 
karumihan. 


(1) 5wah ALbaqaah2 151 


Ang kahalagahan ng Taharah 


Ang Taharah ay isang kondisyon ng Salah. Hindi maaring mag-Salah ang isang Muslim na 
walang Taharah, Ang Salah ay haligi ng relihiyong Islam, kung kaya hindi kasapi sa Islam ang 
sinumang hindi nagsasagawa ng Salah, tulad ng sinabi ng Propeta 385 “Ang pagitan ng tao 
(Muslim) at ng Kufr (walang pananampalataya) ay ang hindi pagsasagawa ng Salah. 

Dapat isagawa ng bawat Muslim ang Salah sa takdang oras, at hindi dapat mahuli, tulad ng 
sinabi ng Allah 


“Katotohanan, na ang Salah ay ipinag-utos sa mga mananampalata, 
oras.” 


Dahil dito ay nagiging malinaw na sa inyo ang kahalagahan ng Taharah sa buhay ng isang 
Muslim. 


Ang kahulugan ng Taharah 


Ang kahulugan ng Taharah sa pananalita: Kalinisan. 


Ang kahulugan ng Taharah sa Islamikong pananaw: Pag-alis ng Hadath (mga pangyayari 
na naglalagay sa sitwasyon na hindi maaring magsagawa ng pagsamba ang isang Muslim), at 
pagtanggal ng Najis (dumi). 


Msa uri ng tubig 


Hindi magiging sapat ang Taharah kung hindi gagamit ng tubig, o ang kapalit ng tubig kapag 
wala ito. Ang tubig ayon sa tamang paggamit upang ipanglinis ay may dalawang uri: 


1. Ang tubig At-Tahoor: Ito ay malinis at maaring ipanglinis, tulad ng bukal, ulan, ilog, at 
dagat. Ang mga tubig na ito ay nananatili sa kanilang orihinal na kadalisayan at ginagamit 
sa paglilinis at iba pa. 


2. Ang tubig An-Najis: Ang tubig na nahaluan ng Najasah (karumihan) atito ang nangibabaw 


hanggang sa mag-iba ang kulay, ang amoy, o ang lasa. Ang tubig na ito ay hindi maaaring 
gamitin sa paglilinis. 


(0) Musimat Armad 
(a) wah Andins 4103 


Mga mabubuting asal sa pag-gamit ng palikuran 


Makikita ng isang Muslim sa batas ng Allah 35 ang mga payo at gabay sa bawat bahagi ng 
kanyang pamumuhay. Ang paggamit ng palikuran (banyo/kubeta) ay kasama sa likas na 
gawain ng tao. May mga mabubuting asal sa Islam na kapag ginampanan ng isang Muslim ay 
magkakamit siya ng gantimpala. Ito ang mga sumusunod: 


1. Ang lugar na ginagamit bilang palikuran ay may dingding 0 tabing at hindi naki 
Awrah (bahagi ng katawan na dapat itago) ng tao. 

idi dapat gamitin sa tawag ng kalikasan ang daanan ng mga tao, o silong na inuupuan 
ng mga tao, o sa lilim ng namumungang punong-kahoy o pinanggagalingan ng tubig. 

3, Hindi dapat dalhin sa loob ng palikuran ang bagay na may pangalan ang Allah 35. 

4. Bigkasin ang Dwa na ito bago pumasok sa palikuran: “Allahumma inni acodhu bika 
minal-khubthi wal khabaith".." ("O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa 
masasama at mga demonyo"). At sa paglabas naman ay bigkasin ang du'a na: "Gufranak” 
“(Patawarin Mo ako [O Allah]. 

5. Mauuna ang kaliwang paa sa pagpasok, at kanang paa naman sa paglabas. 

6. Huwag humarap 0 tumalikod sa Qiblah (Direksyon ng Ka'bah sa Makkah) sa oras ng 
paggamit ng palikuran kapag nasa labas ng bahay tulad ng disyerto. 

7. Iwasang matalsikan ng ihi o mapahiran ng dumi ang damit at katawan. 


ang 


8. Huwag magsasalita sa panahon ng paggamit ng palikuran. 

9... Ang kaliwang kamay ang gagamitin sa paghugas ng tubig (Isinja) at sa pagpahid ng tisyu 
0 bato (Istiman). 

10, Panatilihing malinis ang palikuran bago umalis kagaya ng kung paano ito natagpuan bago 
gamitin. 


(naay mha 


Ang Istinja at Istijmar 


AHistinja: Ito ang paggamit ng tubig sa paglilinis ng puwerta at ari 


Akistijmar: Ito ang paggamit ng bato o papel tulad ng tisyu sa pagpunas ng puwerta at ari 
upang linisin ang anumang dumi o ihi. 


Higit na mabuti kapag pinagsama ang Istijmar at Istinja. Punasan muna ng tatlong ulit (Istimar) 
gamit ang bato o tisyu at pagkatapos ay hugasan ng tubig (stijmar). Hindi maaaring gumamit 
ng mga buto o natuyong dumi ng hayop para ipang-punas. 


Mga uri ng Najis (dumi) 


Ang mga uri ng Najis na dapat lilinisin ng bawat Muslim ay: 


1. A-Maytah: Ang hayop na namatay na hindi nakatay sa pamamaraan ng Islam ay hindi 
maaring kainin, maliban sa mga patay na hayop na nagmumula sa dagat (gaya ng isda). 


2. Ad-Dam (dugo). Maliban sa atay at lapay. 
3. Ang maruming bagay mula sa tao, tulad ng tae, ihi at suka. 


4. Al-Wadi: likidong puti na lumalabas pagkatapos umihi sanhi ng sakit o sanhi ng hindi 
makadumi. 


5. Al-Madhi: likidong puti na lumalabas sanhi ng pagnanasa at pagkalibog. 
6. Al-Khinzeer (baboy): at lahat na nanggaling dito ay hindi maaring kainin o gamitin. 
7. Ang aso. 

8. Ang mga mababangis na hayop o ibon tulad ng leon, tigre, lawin, at agila. 

9. Al-Khamr (mga nakakalasing): bawal inumin o di kaya'y ipang-gamot. 


Kapag napunta ang mga Najis na ito sa damit, katawan, o sa isang lugar ay alisin kapag buo o 
solido, pagkatapos ay hugasan ang lugar na ito. Kapag hindi naman buo o likido tulad ng dugo 
y hugasan hanggang sa matanggal ang kulay at amoy nito. 


GM 


Nakasulat na Pagsasanay 
TI. Buuin ang mga sumusunod: 
a) Ang kahulugan ng Taharah sa pananalita ay: 
b) Ang kahulugan ng Taharah sa Islamikong pananaw ay: 


e) Ang tubig na Tahoor ay: 
d) Ang tubig na Najis ay: 
e) Ang Istinja ay: 
f). Ang Istijmaray: 
T2, Ano ang mga uri ng Najis na dapat iwasan ng bawat Muslim? 
n 
2 
3. 
a 
5. 
6 
Fi 
8. 
8. 


T3. Kailan magiging Najis ang tubig? 


T4, Banggitin ang pito sa mga pamamaraan sa paggamit ng palikuran: 
nG 


2 
ay 


Dil 


Mga Bagong Salita at Termino 


Pangalawang Aralin 


Ang Wudhu” 


Itatagal: 


ghjdKcEx 


Isang Oras 


Mga Layunin: 

Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
BO) kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 

Talakayin ang mga sunan akFitrah (Ang likas na pamamaraan). 

Malaman ang pagkakaiba ng Hadath Akbar at Hadath Asghar. 

Matandaan ang mga kondisyon ng Wudhu". 


Maipaliwanag ang mga obligado ng Wudhu" 
Isa-isahin ang mga Sunnah ng Wudhu'. 


Kabuuan ng Aralin: 


Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 
Ang unang aralin sa yunit ng Tahaarah 
Kaakibat na pag-aaral: 


Ang unang aralin sa yunit ng Athkarus-Salah 


Sunan al-Fitrah: (Ang likas na pamamaraan) 


Ang Sunan akFitra ay ang malinaw na pangangalaga ng Islam sa personal na kalinisan ng 
katawan at kagandahan ng anyo bilang isang tao, tulad ng sinabi ng Propeta 385: “Ang limang 
uring ito ay kasama sa Akitrah: Ang pag-ahit ng buhok mula sa pribadong bahagi ng katawan, 
ang pagtutuli, pagtabas ng bigote, pagbunot ng balahibo sa kilikili, at pagputol ng mga kuko". ? 


Kung kaya ang mga Sunan al-Fitrah ay dapat pagsikapang gawin ng isang Muslim. 


C1. Pagtutuli ) 
(C2. Pagtabas ng bigote ) 


(3. Pag-ahit ng balahibo mula sa pribadong ari ) 
Ca. Pagbunot ng balahibo sa kilikili ) 
C5. Pagputol ng mgakuko ) 


Eh inalaysy ni Bukan at Muslim 


45 


Ang mga uri ng Hadath 
at ano ang dapat gawin kapag nagka-Hadath 


Batid natin sa unang aralin ang kahulugan ng Taharah sa Islamikong pananaw, na ito ay ang 
pagtanggal ng Hadath at Najis. Kung gayon, ano ang tinatawag na Hadath? Ano ang mga uri 
nito? At sa paanong paraan tatanggalin ito? 


Ang Hadath ay: mga pangyayari na naglalagay sa tao sa sitwasyon na nagiging bawal sa kanya 
ang pagsasagawa ng mga 'Ibaadah (pagsamba) sa Allah 35 tulad ng Salah at pagbabasa ng 
Qur'an hanggang sa makalabas siya sa ganoong kalagayan sa pamamagitan ng paglilinis. Ito ay 
may dalawang uri: 


1. Al-Hadath Akbar (malaking Hadath): Kailangang maligo (ghush kapag nangyari ang 
mga ito, gaya halimbawa ng pakipagtalik sa asawa (Junub), buwanang-dalaw (haydh), at 
dugo na sanhi ng panganganak (nifas). 

2. A-Hadath AHAsghar (maliit na Hadath): Kailangang maghugas (Wudhu/) kapag nangyari 
ang mga ito, tulad halimbawa kung mayroong lumabas sa dalawang daanan (puwerta at 
ari) at kapag nakatulog. 


Sa araling ito ay malalaman mo ang mga alituntunin ng Wudhu' dahil sa kahalagahan nito sa 
paghahanda sa Salah, at malalaman din natin ang tungkol sa Ghusl at mga alituntunin nito sa 
susunod na aralin, Insha' Allah. 


Ang Wudhu” 


Kapag hindi Junub ang isang Muslim ay hindi na kailangang maligo upang ma: 
pagsasagawa ng Salah, ngunit dapat siyang mag-Wudhu" para sa Salah tulad ng sinabi ng Allah 


Gail Es NB Bal ya 
Kigbiwa 


"O kayong mga mananampalataya! Kapag kayo ay nagnanais na magsagawa ng 
Salah, hugasan ninyo ang inyong mga mukha, at ang inyong mga kamay hanggang 
siko, at pahiran ninyo ng tubig ang inyong mga ulo, at hugasan ang inyong mga 
paa hanggang bukung-bukong. At kapag kayo ay junub ay maglinis kayo (sa 
pamamagitan ng pagligo)”." 


Ang Wudhu' ay wajib (obligado) din sa tawaf (pag-ikot) sa palibot ng Ka'bah at sa pagbabasa 
ng Qur'an mula sa Mushaf (aklat). Kanais-nais din sa isang Muslim ang pagsasagawa ng Wudhu' 
sa lahat ng pagkakataon lalung-lalo na bago matulog at pagkatapos makipagtalik sa asawa 
kapag nais niyang ipagpaliban muna ang pagligo sa bandang huli. 


Ang Wudhu" ay paghugas ng nakalabas na bahagi ng katawan gaya ng mukha, dalawang 
kamay, dalawang paa, at pagpahid sa ulo tulad ng ipinaliwanag ng talata sa itaas. 


Ang mga kondisyon ng Wudhu" 


Mayroong mga kondisyon ang Wudhu' na hindi magiging tama kapag wala ito. Ang mga ito ay 


1. AkIslam: kung kaya hindi dapat sa mga kaafir. 

2. An-Niyyah: Ang layunin na gumawa ng pagsamba na kinakailangan ng Taharah tulad 
ng Salah, o ang layunin na tanggalin ang Hadath at hindi upang magpalamig o maging 
masigla lamang, o pagtanggal lang ng dumi sa katawan. 

3. AkAgl: tamang kaisipan, kung kaya hindi puwede sa mga wala sa tamang pag- 

4. Ang tubig ay Tahoor: malinis at puwedeng ipanglinis. 

5. Tanggalin ang mga bagay na hahadlang upang mabasa ng tubig ang balat ng katawan 
maliban na lang kung mayroong sapat na dahilan tulad ng balangkat o benda sa bahagi 
ng paa o braso. Ang mga ito ay pinapahiran lamang ng basang kamay sa ibabaw. 


ip. 


Ang mga obligado sa pagsagawa ng Wudhu" 


Ang tinutukoy na obligado (fardh) sa Wudhu" ay ang mga bahagi ng katawan na dapat 
hugasan. Ito ay nabanggit sa talata ng Banal na Qur'an. Sinabi ng Allah 38: 


KATE PANA 
NG LA a ngg Ki JS 
Tag pba GN 


Basi as Sali 
ii a Aag ng 
ARI Ng KG a a ai LG lo 

Gogkas ik able taas 


“O kayong mga mananampalataya kapag kayo ay nagnanais na magsagawa ng 
Salah, hugasan ninyo ang inyong mga mukha, at ang inyong mga kamay hanggang 
siko, at pahiran ninyo ng tubig ang inyong mga ulo, at hugasan ang inyong mga 
paa hanggang bukung-bukong. At kapag kayo ay junub ay maglinis kayo (sa 
pamamagitan ng paliligo). 


At kung kayo ay maysakit o di kaya'y naglalakbay o gumamit ng palikuran o 
nakipagtalik sa mga asawa at wala kayong matagpuang tubig ay gawin ang 
Tayammum sa pamamagitan ng malinis na lupa at ipapahid sa inyong mga mukha 
at mga kamay. Hindi nais ng Allah na pahirapan kayo bagkus nais Niyang maging 
malinis at dalisay kayo at upang maging ganap ang Kanyang biyaya para sa inyo, 
upang kayo ay magkaroon ng pagpapasalamat" " 


Ang mga Fardh sa Wudhu' na hindi magiging tama kapag nawala ang isa sa mga ito ay: 
1. Paghugas ng buong mukha na kasama na rin ang pagmumog at pagsinghot ng tubig, 
sapagkat ang bibig at ilong ay kasama sa tinatawag na mukha. 


.. Paghugas ng kamay hanggang siko, dahil sinabi ng Allah 38: “at inyong mga kamay 
hanggang siko". ” 


Pagpahid ng buong ulo kasama na rin ang dalawang tainga, tulad ng sinabi ng Propeta 3: 

"Ang dalawang tainga ay kasama sa ulo". 

|. Paghugas ng dalawang paa hanggang bukung-bukong, dahil sinabi ng Allah: “at hugasan 
ang inyong mga paa hanggang bukung-bukong". “ 

5. AtTarteeb: Kailangang maayos ang pagkasunudsunod tulad ng paghugas ng mukha, 

pagkatapos ay ang dalawang kamay, pagpahid sa ulo at isunod ang paghugas ng dalawang paa. 

Al-Muwaalat: Ito ay paghugas ng mga bahagi ng katawan ng tuluy-tuloy at sunud-sunod 

ng hindi mapuputol ang pagitan hanggang sa matuyo. 


(0) Suah Abah 5:6 
(0) Suah Akhaidah 5:6 
(0) inalay ni mam Ahmad at mga angkan ng Suns main kay Naa 
(@) vah Akaiah 5:6 

48 


Mga Sunnah ng Wudhu" 


Inirerekomenda ang pagiging masigasig sa pagsasagawa ng mga Sunnah na nabanggit mula sa 

Propeta 385 upang maging ganap ang Wudhu' at higit na malaki ang gantimpala. Ang mga 

Sunnah na ito ay: 

1. As-Siwak: Inirerekomendang gamitin sa oras ng pagmumog. 

2. Paghugas ng dalawang kamay bago mag-Wudhu' ng tatlong ulit. 

3, Simulan sa pagmumog at sisinghot ng tubig muna bago maghugas ng mukha. Ang hindi 
nag-aayuno ay inirerekomendang magmumog ng mabuti. 

4. Suklayin ng mga daliri ang balbas, at ipadaan din ang mga daliri sa mga singit ng mga daliri 
ng kamay at paa. 

5. At-Tayamun: Mag-umpisa sa kanan bago ang kal 

6. Ang bawat bahagi ng katawan ay hugasan ng tatlong ulit maliban sa ulo, sapagkat isang ulit 
lang ang wajib, at huwag lalampas ng tatlong ulit. 


7. Pagkatapos ng Wudhu' ay bigkasin ang Tashahhud (pagsaksi) at mag-Du'a (manalangin) 
tulad ng nabanggit mula sa Propeta 35: 


a sa lahat ng mga bahagi ng katawan. 


anna Muhammadan “abduhu wa rasooluh.  Allahummi 
minat-taw-wabeen, waj-alni minal-mutatah-hireen" 


maliban sa Allah, wala Siyang katambal. At ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay Kanyang lingkod at Sugo. O Allah, gawin Mo po akong 
kasama sa mga nagbabalik-loob sa Iyo at gawin Mo po akong kasama 


N 
' 

' 

' 

N 

! 

: “Ako ay sumasaksi na walang sinuman ang may karapatang sambahin 
' 

N 

! 

1. sa mga malilinis at dalisay” " 


(0 nalaysy ni Amil hnumpima ni Aiai 


49 


va 
Nakasulat na Pagsasanay 


TI. Buuin ang mga sumusunod: 
a) Ang mga Sunan akFitrah ay: 


LO Z2 

3. 

5. 
b. Ang Hadath Akbar ay gaya ng: at kinakailangan ang: 
co Ang Hadath Asgar ay gaya ng: at kinakailangan ang: 
d. Ang mga kondisyon ng Wudhu': 

Gi pa 

3. 4. 


5. 

T2. Kilalanin ang Fardh at Sunnah sa mga sumusunod sa pamamagitan ng paglagay ng 
titik (F) sa tapat ng Fardh, at titik (S) sa tapat ng Sunnah na dapat isagawa sa oras 
ng pag-Wudhu': 


Paghugas ng dalawang kamay ng tatlong ui bago mag- 
Wudhu. 


Ang pagmumag at pangsinghot ng tubig bago maghugas | 
ng mukha. | 


Mga Bagong Salita at Termino 


Isang pangyayari na naglalagay 
sa isang muslim sa kalagayan 
ng karumihan. 


Ss KA 


Pangatlong Aralin 


Ang Pagsasagawa ng Tamang Wudhu”, 
at mga Bagay na Makasisira Dito 


Itatagal: 


Isang Oras 


@ Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 


@: 


Maipaliwanag ang pagsasagawa ng tamang Wudhu' 
Pagsasagawa ng tamang Wudhu". 

Malaman ang mga nakakasira sa Wudhu'. 

Maisaulo ang mga Thikr ng Wudhu'. 


Kabuuan ng Aralin: 


L/ 
Mga Nilalaman ng Aralin 
NG Nakasulat na Pagsasanay 
Ginagawang Pagsasanay 
L/ 
LJ 


Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Ang unang at pangalawang aralin sa yunit ng Tahaarah 


Mga hakbang ng kumpletong pagsasagawa ng Wudhu” 


1. Ang Niyyah na magsasagawa ng wudhu: at ito ay isinasapuso lamang at hindi binibigkas. 


2, Bigkasin ang “Bismillah”. 


Hugasan ang dalawang kamay hanggang sa 
pulso ng tatlong ulit at basain din ang mga 
singit ng mga daliri. 


Pagmumog at pagsinghot ng tubig ng tatlong 
ulit. Gamitin ang kanang kamay sa pagsinghot, 
kaliwa naman kapag isininga. 


Hugasan ang mukha gamit ang dalawang 
kamay ng tatlong ulit. 


Hugasan ang kanang kamay kasama hanggang 
siko ng tatlong ulit. 


Hugasan ang kaliwang kamay kasama 
hanggang siko ng tatlong ulit. 


Ipahid ang mga basang kamay sa ulo kasama 
ang dalawang tenga, umpisa sa unahan 
papunta sa batok at ibalik muli sa unahan, isang 
ulit. Kasama sa pagpahid sa ulo ang paglinis ng 
loob ng tenga gamit ang hintuturo, at sa labas 
ng tenga gamit ang hinlalaki. 


Hugasan ang kanang paa hanggang 
bukung-bukong ng tatlong ulit. Hugasan ang 
kaliwang paa hanggang bukung-bukong ng 
tatlong ulit. Basain din ng tubig ang mga singit 
ng mga daliri. 


Pagkatapos ay inirerekomenda ang pagbigkas 
ng Dua na ito: 


“Ash-hadu an la ilaha ilal-lah, wah-dahu la) 
shareeka lah, ' 

wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa | 
rasooluh. ' 
Allahum-maj-alni minat-tawwabeen, waj-alni | 
minal-mutatah-hireen” H 

“Ako ay sumasaksi na walang sinuman ang may | 
karapatang sambahin maliban sa Allah, wala | 
Siyang katambal At ako ay sumasaksi na si! 
Muhammad ay Kanyang alipin at Sugo. O Allah, | 
gawin Mo po akong kasama sa mga! 
nagbabalikloob sa Iyo at gawin Mo po akong ! 


kasama sa mga malilinis at dalisay? ' 
gi 'y 1 


Wadhu! pa 


mi NG 


Ang mga nakasisira ng Wudhu" 
(Nawagidul-Wudhu') 


Ang ibig sabihin ng nakasisira ng Wudhu ay ang nagpapawalang bisa sa Wudhu' Kapag nasira 
ang Wudhu" kinakailangang gawin ulit ito bago magsagawa ng mga gawaing pagsamba na 
nangangailangan ng Wudhu' tulad ng Salah, Tawaf sa Ka'bah at pagbabasa ng Banal na Qur'an. 
Ang mga sumusunod ay nakakasira ng Wudhu': 

1. Lahat ng lumalabas sa puwerta at ari tulad ng dumi, ihi, hangin, at dugo. 


2. Pagkawala ng pag-iisip dahil sa pagkabaliw, nawalan ng malay o di kaya ay mahimbing 
na pagtulog at wala ng nararamdaman sa paligid. 


3. Pagiging Murtad, o pagbaliktad at paglisan sa Islam (tayo ay nagpapakupkop sa Allah 
mula sa riddah), 


4, Paghawak ng Awrah: ang puwerta o ari na walang sapin. 
5. Pagkain ng karne ng kamelyo. 


6. Kapag lumampas na ang oras ng pagpahid ng medyas. Ito ay tatlong araw at tatlong 
gabi para sa manlalakbay at isang araw at isang gabi para sa residente. 


Kapag ang isang Muslim ay nakapag-Wudhu' na at handa ng mag-Salah ngunit nangyari ang 
anuman sa nabanggit na nakasisira ng Wudhu' tulad ng paglabas ng hangin (utot) ay dapat 
siyang mag- Wudhu ulit kahit siya ay nagsa-Salah na. Dapat niyang putulin ang kanyang Salah 
at magsagawa ng panibagong Wudhu'. 


Kapag hindi nasira ang Wudhu' ay maaaring mag-Salah ng higit pa sa isang Salah, ngunit higit 
na mabuti ang bawat Salah na may panibagong Wudhu' 


Mayroon pang ibang nakasisira ng Wudhu' ngunit hindi na sapat ang panibagong Wudhu 
kundi kinakailangan ng Ghus! (paliligo) tulad ng Janabah (nakipagtalik), Haydh (regla), at Nifas 
(dugo sanhi ng panganganak). Insha' Allah maipapaliwanag natin ang detalye nito sa 
pagdating natin sa Aralin ng Ghusl. 


Nakasulat na Pagsasanay 


T1. Buuin ang mga sumusunod: 


a) Bago mag-umpisa ng wudhu, bigkasin ang: 
b) Pagkatapos ng wudhu, inirerekomenda na bigkasin ang dua na: 


T2. Ano ang ibig sabihin ng “Nakakasira ng wudhu?? 


T3. Kabilang sa mga nakakasira ng Wudhu" ay: 


Ginagawang Pagsasanay 


Hilingin ng guro sa mag-aaral na magsagawa ng tama at kumpletong Wudhu'. Pagkatapos ay 
magtanong tungkol sa pamamaraan ng Wudhu, at itama ang mga kamalian ng mag-aaral. 
Ulit-ulitin ang pagsasanay hanggang hindi na siya nangangamba sa kakayahan ng mag-aaral sa 
pagsasagawa ng tamang Wudhw. 


Mga Bagong Salita at Termino 


“Manalangin (Salah) kayo katulad ng kung paano ninyo 


5 na O 
ako nakitang manalangin.” 


Yunit ng Salah 


(Pagdarasal) 


(0)saheeh Bukhart 


ma 58 gm 


Talaan ng mga Nilalaman 


Ang Kahulugan ng Salah 


“Ang kahalagahan ng Salah. 


Ang benepisyo ng Salah sa buhay ng isang Muslim 


Mga Nakasulat na Pagsasanay 


Baaaaa 


Nga Bagong Salita at Termino 


GC 
C 
C 
(C Mga kondisyon ng Salah 
C 
C 
C 


Ang mga posisyon sa Salah 


Ang mga Haligi (Arkan) ng Salah 


(C Ang mga obligadong gawain (Waajibat) sa Salah 


LUUEWOANANNY 


(C Ang mga gawaing Sunnah (inirerekomenda at hindi sapilitan) sa Salah 


Nakasulat na Pagsasanay 


D) 

) 

) 

J 

) 
) C Ginagawang pagsasanay 
“a 


AANI 


(Maa Bagong 


(C Ang mga Obligadong Salah , at mga bilang ng Rakah nito 


Mga Oras ng Obligadong Salah 


“Ang Pagbabayad ng Obligadong Salah 


Nakasulat na pagsasanay 


Ginagawang Pagsasanay 


NYIYY NN agaaana 


Bm 

(C Ang mga nakakasira ng Salah (Mubtilatus-Salah) 
C 

C 

C 


LUIANU 


Nga Bagong Salita at Termino 


Paglalarawan ng mga posisyon ng Salah na may dalawang Rak'ah 


Paglalarawan ng mga posisyon ng Salah na may tatlong Rak'ah 


Nakasulat na pagsasanay 


a aaa 


UU 


Ginagawang pagsasanay 


ii 
) C Paglalarawan ng mga posisyon ng Salah na may apat na Rakah 
IG 
NG 
C 


Mga Bagong Salita at Termino 


a KY 


Unang Aralin 
Ang Salah 


Itatagal: 
pin 


Isang Oras 


Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 


Maipaliwanag ang kahulugan ng Salah. 
Maramdaman ang kahalagahan ng Salah. 
Pag-usapan ang alituntunin ng Salah sa Islam. 
Matandaan ang mga Kondisyon ng Salah. 


Kabuuan ng Aralin: 


Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 
Ang unang aralin sa yunit ng Tahaarah 
Kaakibat na pag-aaral: 


Ang unang aralin sa yunit ng Athkaarus-Salah 


Ang Kahulugan ng Salah 


“Ang Salah ay sumasakop sa maraming uri ng pagsamba tulad ng pagtayo, pagyuko, pagpatirapa, 
pagbasa ng Banal na Qur'an, panalangin, at pagpuri sa Allah 38 sa pamamagitan ng pagbigkas 
ng "Subhan Allah? “Allaahu Akbar, at “A-hamdu Lillaah" Ang Salah ay matatagpuan din sa lahat 
ng mga batas ng mga naunang Sugo. 


Ang literal na kahulugan ng Salah ay: Dua (panalangin). 


Ang kahulugan naman ng Salah sa Islamikong pananaw ay: ang pagsamba sa Allah 34 sa 
pamamagitan ng natatanging mga salita at mga gawa na nag-uumpisa sa pagbigkas ng "Allaahu 
Akbar", at nagtatapos sa pagbigkas ng “As-salaamu alaykum wa rahmatullaah". 


Ang kahalagahan ng Salah 


Ang Salah ay ang ikalawang haligi ng Islam. Ito ay obligado sa bawat Muslim na nasa 
tamang gulang at pag-iisip, lalaki man o babae. Sinuman ang hindi magsagawa ng Salah 
ay isang kaafir (walang pananampalataya, hindi Muslim). Sinabi ni Propeta Muhammad #83 
"Ang pagitan ng isang tao patungo sa pagtatambal (shirk) at pagiging walang-pananampalataya 
(kufr) ay ang hindi pagsasagawa ng Salah: " 


Ang Hadith na ito ay sapat ng paliwanag ng kahalagahan ng Salah, na kung kaya marami sa mga 
“Ulama (paham ng Islam) ang gumagamit nito bilang katibayan na ang mga hindi nagsasagawa 
ng Salah ng sinasadya o dahil sa katamaran, kahit pa inaamin nila na ito ay obligado, ay nasa 
labas na ng Islam. Walang itinuturing na uri ng pagsamba ang mga Ulama na kapag iniwanan 
ay magiging kaafir ang isang Muslim maliban sa Salah. Ang Salah ay haligi ng relihiyong Islam, at 
sinuman ang hindi magsagawa ng Salah ay winasak na niya ang kanyang Islam. Maraming mga 
talata mula sa Banal na Qur'an ang nagpapatunay sa kautusan ng pagsasagawa ng Salah na ang 
tinutukoy ay ang pag-iingat nito sa pagsasagawa sa tamang oras, tulad ng sinasabi ng Allah 36: 


ka5p VS cai IE LG aY P 


“Walang pag-aalinlangan na ang As-Salah ay ipinag-utos sa mga mananampalataya 
sa takdang oras.” 


Sinabi rin ng Allah 38: 


fogs isiiUR s 
"At pangalagaan ninyo ang (limang obligadong) Salah at ang panggitnang Salah 
('Asr). At tumayo kayo sa (harap ng) Allah ng may tapat (o taimtim) na pagsunod. 
At kung inyong pinangangambahan (ang inyong mga kaaway), magkagayon 
kayo ay magdasal ng naglalakad (o nakatayo) o nakasakay. Subalit kung kayo ay 
nasa payapang kalagayan, inyong alalahanin ang Allah (sa mga itinakdang oras 


ng pagdarasal) sapagkat kayo ay kanyang tinuruan ng anupamang hindi ninyo 
nalalaman,” ?' 


(1 mat iba pa 
(@)Suah Aowaaa-103 
(3) suah AtBagarah 2238239 ei 


Makikita mo sa talatang ito ang paliwanag na dapat isagawa ng isang Muslim ang Salah sa 
takdang oras at hindi niya maaaring ipagpaliban kahit sa panahon ng pagkatakot, paglalakbay, 
0 may sakit. Sa madaling salita, kinakailangang isagawa ang Salah sa kahit anong posisyon na 
kaya niya: nakatayo, nakaupo o nakahiga. Walang Muslim ang malaya sa obligasyon ng Salah 
maliban kung mawalan na siya ng matinong pag-isip dahil sa pagkabaliw, sobrang katandaan 
0 “Alzheimer's Disease", o kapag dumating sa isang babae ang buwanang dalaw (haydh) at 
dugo na sanhi ng panganganak (nifas). 


Katotohanan na maraming mga talata ng Quran ang humihikayat sa pagsasagawa ng Salah at 
nagpapaliwanag ng walang pag-aalinlangan na ang Salah ang dahilan ng tagumpay ng tao dito 
'sa mundo at sa huling araw. Sinabi ng Allah 38: 


"Katiyakan, magtatagumpay ang sinumang nililinis niya ang kanyang sarili mula sa 
mga masasamang pag-uugali, at inaalaala niya ang pangalan ng kanyang Rabb na 
Tagapaglikha, at isinasagawa niya ang pagsa-Salah sa tamang oras nito.” " 


At sinabi ng Allah 38: 


kA BS 3 B cal yo bi 
"Katiyakan, nagtagumpay ang mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na 
sumusunod sa Kanyang batas. Na ang kanilang mga katangian ay sila, sa kanilang 
pagsasagawa ng Salah, ay punung-puno ng pagkatakot.” 
At sinabi ng Allah 35: 


BIYAS UG ph cess Da Gadi Shih ab 


"At sila na patuloy sa pagsasagawa ng Salah sa mga oras na itinakda para rito at 
ayon sa tamang pamamaraan na itinuturo ni Propeta Muhammad, Sila ang mga 
mananampalataya na mamanahin nila ang Al-Jannah, na siyang magmamana ng 
mga matataas na antas sa Al-Jannah at ang kalagitnaan nito, na sila ay mananatili 
roon na wala ng katapusan ang kanilang kaligayahan.”" 


Ang hindi pagsasagawa ng Salah ay magiging dahilan ng pagpasok sa impiyernong-apoy. Sinabi 
ng Allah 35: 


Gikan a NANG AG AK GP 
“Ano ba ang naging sanhi ng inyong pagpasok sa Impiyerno, na sinanhi na malasap 


ninyo ang init nito? Sasabihin nila: Hindi kami kabilang sa mga yaong nagsasagawa 
ng pagsa-Salah sa daigdig". " 


(0) Sumh Ahataa731815 
(2 Suah Aluminum D3 11-2 
(3) Saah AHAdmanun 2:91 


Kabilang sa mga katibayan ng kahalagahan ng Salah ay ipinag-utos ito doon sa kalangitan noong 
gabi ng Isra' wal-Miraj (paglakbay ng Propeta Muhammad 38) mula sa Makkah patungong 
Jerusaler at pag-akyat sa kalangitan), galing sa Allah 35 na direktang ibinigay kay Propeta 
Muhammad 225 ng walang namagitan, habang ang mga ibang pagsamba sa Allah 34 ay dito 
ipinag-utos sa lupa sa pamamagitan ng rebelasyon na dala-dala ni Anghel Jibreel 2:8 


Ang Salah ang unang ipinag-utos sa lahat ng uri ng pagsamba sa Allah 38. Ito ay ipinag-utos 
sa Makkah bago mag-Hijrah (pangingibang-bayan), samantala ang lahat ng batas ng Islam na 
pagsamba at mga alituntunin ay ipinag-utos pagkatapos ng Hijrah. 


Kabilang din na katibayan ng kahalagahan ng Salah ay ipinag-utos ng Propeta 383 ang 
pagsasanay ng mga kabataan na magsagawa ng Salah sa gulang na pitong taon kahit na 
hindi pa sila dumating sa tamang gulang. Sinabi ng Propeta 325 “Pag-utusan ang inyong 
mga anak na magsagawa ng Salah pagdatin 


nila ng pitong taong gulang, at pagdating sa 


gulang na sampung taon ay paluin sila kapag ayaw magsagawa ng Salah, at paghiwalayin 
sila ng tulugan”. '" Ito ay upang masasanay sila sa pagsasagawa ng Salah at maturuan sila 
upang pangalagaan ito, 

Kabilang sa kahalagahan ng Salah ay ang sinabi ng Propeta 3285: “Ang u ng sa tao sa 
araw ng paghuhukom ay ang Salah, kung k nggap ay siya ay tatanggapin at ang 


lahat ng kanyang mga gawa, at kapag tinang tatanggihan din ang lahat ng kanyang 
'gawa'. ”' Kung kaya, ang katanggap-tanggap na Salah ng isang Muslim ang kondisyon upang 


tanggapin ang iba pa niyang mabubuting gawain. 


Atang Salah ang kahuli-hulihang bilin na inulit-ulit ni Propeta Muhammad #Esa kahulihulihan 
ng kanyang buhay bago siya namatay. Sinabi niya "Ang 
hanggang sa huling hibla ng kanyang buhay. 


Ang Salah ...”" ng paulitulit 


Ang benepisyo ng Salah sa buhay ng isang Muslim 


Mayroong mga dakilang benepisyo ang Salah sa buhay ng isang Muslim sa kanyang kaligayahan, 
katatagan, pagiging matuwid at pagtanggal ng kanyang mga kasalanan. Ang mga benepisyo 
na ito ay pinapatunayan sa una ng nabanggit tungkol sa kahalagahan ng Salah. Ang mga 
sumusunod ay kasama sa benepisyo ng Salah: 


|. Nakakatanggal ng mga kasalanan: 
isinalaysay ni Abu Hurayrah “ep na 
narinig niya ang Propeta 3285 na nagsabi: 
“Ano sa palagay ninyo kung mayroong 
ilog sa pintuan ng bahay ninyo at limang 
beses kayong maliligo sa loob ng isang 
araw, mayroon pa kayang matitirang dumi 
sa katawan ninyo? Sinabi nila: wala ng 
matitira pang dumi. Sinabi niya: Katulad 
iyon ng limang Salah. Tatanggalin ng Allah, 
dahil sa Salah, ang lahat ng kasalanar. " 


2. Ang Salah ang magbabawal ng lahat ng masamang gawain: Sinasabi ng Allah 38: 
GAB Hi Kas aasa Ap 
"Katiyakan, ang pangangalaga sa Salah sa pamamagitan ng pagsasagawa nito 
nang ganap ay pumipigil sa pagsagawa ng mga kasalanan at ipinagbabawal, 


at walang pag-aalinlangang ang pagpuri sa Allah ay higit na mas dakila kaysa 
sa anupaman. ” 


3, Ang Salah ang pinanggagalingan ng lakas na nakakatulong sa isang Muslim sa lahat ng 
kanyang kalagayan, na sa pamamagitan ng Salah ay makakarating sa kanya ang tulong 
mula sa Tagapaglikha. Sinasabi ng Allah 38: 


KING jail lats Jp 
“At humingi kayo ng tulong sa Allah sa lahat ng inyong gawain sa pamamagitan 
ng lahat ng uri ng pagtitiis at gayundin sa pagsa-Salah...” 


Kapag nangangamba si Propeta Muhammad 285sa isang bagay na mahalaga para sa kanya 
ay kaagad siyang nagsasagawa ng Salah. [Katulad ng nabanggit ni Abi Dawud at Ahmad.) 


Ayon sa mga naunang usapin, maliwanag ang kahalagahan ng pagiging maagap sa 
pagsasagawa ng Salah sa tamang oras at sang-ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad 
8, tulad ng kanyang sinabi: “Manalangin kayo katulad ng kung papaano ninyo ako nakitang 
Manalangin.” '9 At ito ay nangangailangan ng maraming atensyon sa pag-aaral ng tamang 
pagsasagawa at mga alituntunin batay sa mga Hadith na nagpapaliwanag tungkol dito, dahil 
ito ay dapat malaman ng bawat Muslim. in sha' Allah, ito ang mapag-aaralan mo dito sa aralin 
tungkol sa Salah pagkatapos mong malaman kung paano ang paghahanda para sa Salah mula 
sa naunang aralin tungkol sa Tahaarah (kadalisayan). 


(1 Napagkasunduan 
(2 Suah ALankaboot 29145 
13) Suah AHtaqaang c45 
wa 


Mga kondisyon ng Salah 
Ang mga sumusunod ay mga kondisyon ng Salah: 
1. Islam: Hindi tatanggapin ang Salah ng isang kaafir, at hindi tatanggapin sa kanya ang kahit 


anong uri ng pagsamba, dahil ang pagiging Muslim ay kondisyon ng pagiging tama ng 
pagsamba, at magiging dahilan ng pagtanggap sa mga mabubuting gawa. 


2. AkAgl (tamang pag-iisip): Ang kabaliktaran nito ay walang-isip. Ang walang isip ay malaya 
sa obligasyon ng Salah hanggang sa magka-isip. 

3. At-Tamyiz (alam ang pagitan ng mabuti at masama): Ito ay kaalaman sa pagsamba. 
Kadalasan ito ay sa gulang na pitong taon. Hindi tama ang Salah ng batang hindi alam ang 
mabuti at masama at alam ang kahulugan ng ibadah (pagsamba). 


4. An-Niyah (intensiyon): Ito ay nasa puso lamang ng tao, na intensiyon niya ang magsagawa 
ng Salah. Hindi maaring bigkasin dahil kapag binigkas ay nagiging Bid'ah (labas sa turo ng 
Islam), na hindi ginawa ng Propeta #85at kanyang mga Sahaabah (kasamahan) na sumunod 
sa kaniya. 

5. Pagpasok ng waqtu (oras): Hindi maaaring magsagawa ng kahit anong Salah hanggat hindi pa 
dumating ang tamang oras nito, at hindi rin maaaring iantala hanggang sa katapusan ng oras 
nito, Insha' Allah darating ang paliwanag tungkol sa mga oras ng Salah sa susunod na Aralin. 


6. Tahaarah (Kalinisan): Malinis mula sa Hadath Akbar (malaking hadath) sa pamamagitan ng 
paliligo, at malinis mula sa Hadath Asghar (maliit na hadath) sa pamamagitan ng wudhu 


(paghuhugas), tulad ng napag-aralan sa aralin ng Tahaarah. 


7. Pagtakip ng “Awrah (pribadong bahagi ng katawan): Pagsuot ng damit upang matakpan 
ang “Awrah. Ang Awrah ng lalaki sa oras ng pagsa-Salah ay magmula sa pusod hanggang 
tuhod, at dapat din magsuot ng pantakip sa kanyang balikat. Ang babae naman ay ang 


kanyang buong katawan maliban sa mukha at dalawang kamay sa oras ng pagsa-Salah. 


8. Pag-iwas sa mga Najaasah (karumihan): Ang kanyang katawan, damit, at lugar kung saan 
siya magsa-Salah ay kinakailangang malinis sa lahat ng uri ng karumihan. Ito ay naipaliwanag 
na sa aralin ng Tahaarah. 


9. Pagharap sa Qiblah: Pagharap sa direksyon ng Ka'bah, ang Banal na lugar sa Makkah 


Al-Mukarramah. 


Ngunit kahit kailangan ang mga kondisyon na. “7 Wa 
ito upang maging tama ang Salah, hindi dapat DD 


ipagpaliban ng isang Muslim ang Salah sa 

takdang oras nito kahit hindi niya makumpleto DD 

ang mga kondisyon na ito na hindi sinasadya. 

Kapag hindi niya kayang gawin ang lahat ng b 
kondisyon, siya ay magsa-Salah sa abot ng 


kanyang makakaya. Makikita natin dito ang SA 


kahalagahan ng pagsa-Salah sa takdang oras. sA 


65 


so 


Nakasulat na Pagsasanay 


TI. Kumpletuhin ang mga sumusunod: 
a) Ang kahulugan ng Salah sa salita ay: 
b) Ang kahulugan ng Salah sa Islamikong pananaw ay: 


c) Ang Salah ay 

d) Ipinag-utos ang limang obligadong Salah sa noong gabi 
ng bago 

e) Ang Salah ay sa bawat Muslim na nasa 

mano babae. 


1) Pag-utusan na magsagawa ng Salah ang bata kapag umabot sa gulang na 
at paluin kapag hindi magsasagawa ng Salah sa gulang na supang 
siya ay masasanay sa pagsasagawa ng Salah habang maliit pa. 


.. mula sa mga haligi ng Islam. 


at ul 


T2. Isulat ang mga kondisyon ng Salah: 


7o 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko B3 Pagkasulat Kahulugan 


67 


Pangalawang Aralin 


Mga haligi at mga obligadong gawain sa Salah 


Itatagal: 


o 


Isang Oras 


Mga Layunin: 
Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 


ilarawan ang mga posisyon ng Salah. 
Matandaan mo ang mga haligi ng Salah. 
Matandaan mo ang mga obligasyon sa Salah. 


| Matandaan mo ang mga Sunnah (hindi sapilitan) sa Salah. 
Kilalanin ang pagkakaiba ng haligi, obligado at Sunnah. 
Kabuuan ng Aral 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Ginagawang Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakail 


ingang napag-aralan na: 


Nga aralin sa yunit ng Tahaarah 
Ang unang aralin sa yunit ng Salah 


Kaakibat na pag-aaral: 


Ang pangalawang aralin sa yunit ng Athkarus-Salah 


Ang Mga Posisyon sa Salah 


Binubuo ang Salah ng mga Arkaan (mga haligi) na hindi magiging tama ang Salah kapag wala 
ang mga ito, mga Waajibat (mga gawaing obligado) na magpapawalang-bisa sa Salah kung 
sinadyang iwanan ngunit hindi naman nasisira ang Salah kung nakalimutan at hindi sinasadya, 
'at mayroon ding mga Sunnah sa Salah na kahit hindi maisagawa ay hindi nasisira ang Salah. 


Mayroong natatanging posisyon at pamamaraan ang Salah na ginagawa sa isang rak'ah (Yunit 
ng Salah) at ito ay inuulit-ulit sa bawat rakah. Ang pinakamahalagang posisyon sa Salah na 
bumubuo ng isang rakah ay ang pagtayo (Qiyam) , pagyuko (Ruku', pagpapatirapa (Sujood), 
at pag-upo (Juloos) tulad ng nakikita natin sa mga larawang ito: 


Qiyam 
(Pagtayo) 


Hai Juloos 
maa (Pagupo) 
Sujood 
(Pagpapatirapa) 
| 


Ang mga Haligi (Arkan) ng Salah 


Mayroong mga haligi (arkan) ang Salah na kung mawawala ay hindi magiging tama ito, at 
mawawalan ng saysay ang Salah kapag sinadyang hindi gawin 0 nakaligtaang gawin. Kapag 
nakaiwan ng isang haligi sa loob ng isang rakah dahil nakaligtaan at pagkatapos ay naalaala 
habang nasa posisyon pa rin siya ng Salah, mawawalan ng saysay ang rak'ah na yaon kung kaya 
dapat niyang ulitin at pagkatapos ay magsasagawa siya ng Sujood Sahwu (bayad na sujood 
dahil sa pagkalimot) sa katapusan ng kanyang Salah. 


Ito ang halimbawa: kapag nakalimutan mo ang pagyuko (ruku' sa pangalawang rak'ah at 
pagkatapos ay naalaala mo bago ka mag-tasleem ay dapat kang tumayo at gawin muli ng buo 
ang pangalawang rak'ah na iyon, pagkatapos ay mag-sujood Sahwu bago bigkasin ang 
tasleem. Ngunit kapag sinasadyang iwanan ang isang haligi ay mawawalan ng saysay ang 
buong Salah at dapat ulitin to. 


Kung ang naiwan ay ang unang pagbigkas ng “Allahu Akbar” (takbeeratul-ihram), kung gayon 
ay hindi pa siya nakapag-umpisa ng Salah kung kaya dapat ulitin ito. 


Ang mga arkan ng Salah ay 14, tulad ng mga sumusunod: 


1. Ang Qiyam, o pagtayo ng matuwid para sa mga may kakayahang isagawa ito, para sa 
obligadong Salah. Kapag hindi niya kayang tumayo dahil may sakit ay magsagawa ng Salah 
na nakaupo o di kaya anumang posisyon na kanyang makayanan. Ang buluntaryong Salah 
(nafilah) ay maaaring isagawa ng nakaupo ngunit ang kanyang gantimpala ay kalahati kung 
ihahalintulad sa Salah ng nakatayo. 

2. Ang Takbeeratul-Ihram. Ang unang Takbeer (pagbigkas ng "Allahu Akbar') na siyang 
magpapasok sa isang tao sa kalagayan ng Salah. Kung ito ay nakaligtaan ang Salah ay dapat 
ulitin, kung kaya dapat sikaping hindi makaligtaan. DAng iba ay nagmamadaling 
makahabol sa Salah at maabutan ang Imam na nasa posisyon ng Ruku' o sujood ay 
magta-takbeer para sa Ruku' o Sujood ngunit nakalimutan nila ang Takbeeratul-hram na 
siyang magpapasok sa kanila sa Salah. Kailanganh bigkasin ito habang nakatayo. 

3. Ang pagbigkas ng Surah A-Fatihah (Ang Unang Kabanata sa Qur'an). Tungkol naman sa 
mga baguhan pa sa Islam at hindi pa naisaulo ang AHFatihah, bigkasin lamang nila ang 
"SubhanAllah" o "Alhamdu Lillaky, ngunit dapat nilang pagsikapan na isaulo ang AlFatihah 
sa lalong madaling panahon. 


Ang Ruku' (pagyuko) sa bawat rak'ah. 

Ang pagbangon mula sa Ruku'. 

Ang pagtayo ng tuwid pagkatapos ng pagbangon sa Ruku". 

Ang Sujood (pagpapatirapa) sa bawat rakah ng dalawang ulit, sa pamamagitan ng 
paglagay ng pitong bahagi ng katawan sa lupa: ang mukha (noo at ilong), ang mga kamay 
(dalawang palad), ang mga tuhod at ang mga daliri ng dalawang paa. 

8. Pag-angat mula sa Sujood, at pag-upo (Juloos) sa pagitan ng dalawang Sujood. 

9. Ang pagtigil ng may katamtamang tagal sa bawat posisyon. Bilang halimbawa: hindi 
kaagad magsu-sujood pagkatapos niyang tumayo mula sa ruku" Kailangang tumayo muna 
ng may katamtamang tagal upang maibalik sa dating lugar ang mga himaymay ng 
kalamnan bago mag-sujood. 


Nana 


7o 


10. Ang pag-upo (Juloos) para sa pinakahuli o ika-dalawang tashahhud. 

11. Ang pinakahuling tashahhud, ito ay ang pagbigkas ng “Attahiyyatu Lillah... hanggang sa 
katapusan. 

12. Ang Salah Ibrahimiyah sa pinakahuling Tashahhud. Ito ang pagbigkas ng "Allahumma sali 
“ala Muhammad wa “ala ali Muhammad ....” hanggang sa katapusan. 

13. Ang pagsasagawa ng mga haligi na magkasunod-sunod. Kaya ang sujood ay hindi dapat 
mauna sa ruku'o ang juloos ay hindi dapat mauna sa sujood. 


14. Ang Tasleem. Ito ang pagbigkas ng “As-salamu 'alaykum wa rahmatullah" sa katapusan ng 
Salah. 


Ang mga obligadong gawain (wajibat) sa Salah 


Ang mga wajibat sa Salah ay ang mga naisa-batas na mga gawain at mga salita na 
kinakailangang gawin. Mawawalan ng saysay ang Salah kapag sinadyang hindi gawin ang mga 
ito, at maaari namang magsagawa ng sujood sahwu kapag nakalimutan lamang. 


Ang pagkakaiba ng mga wajibat sa mga arkan ng Salah ay dapat gawin ulit ang mga arkan 
kapag nakalimutan, habang ang wajib ay sapat nang mag-sujood sahwu pagkatapos ng Salah 
at hindi na kailangang gawin muli. Ngunit kapag ang arkan o wajib ay sinadyang hindi gawin, 
mawawalan ng saysay ang buong Salah at dapat ulitin. 


Ang walong obligadong gawain sa Salah 


Tu Ang lahat ng Takbeer (pagbigkas ng “Allahu Akbar) na binibigkas mula sa isang posisyon 
patungo sa isang posisyon, maliban sa Takbeeratul-hram na binibigkas sa simula ng Salah 
dahil to ay kasama sa mga arkan (haligi) ng Salah. 

2. Ang pagbigkas ng “Sami” Allahu liman hamidah' ng Imam (nangunguna sa pagsa- Salah) 
at kapag mag-isang nagsa-Salah. Hindi ito binibigkas ng mga tagasunod (mamum) ng 
Imam. 

3. Ang pagbigkas ng “Rabbana wa Jakal hamd" ng Imam, ng mga mamum at kapag 
mag-isang nagsa- Salah. 

4. Ang pagbigkas ng "Subhana rabbiyal-adheemr ng isang beses habang naka- ruku'. 

5. Ang pagbigkas ng “Subhana rabbiyal a'la" ng isang beses habang naka-sujood. 

6. Ang pagbigkas ng “Rabbighfir lee” ng isang beses sa pag-upo sa pagitan ng dalawang 
sujood. 

7.. Ang Juloos (pag-upo) para sa unang tashahhud. 

8. Ang unang Tashahhud! Ito ay ang pagbigkas ng “At-tahiyyatu Lillah....” hanggang sa 
katapusan. 

Kapag sinasadyang hindi gawin ng sinuman ang isa sa walong obligado na ito ay mawawalan 

ng saysay ang kanyang Salah, ngunit kapag nakalimutan lamang ay kinakailangan siyang 

magsagawa ng Sujood Sahwu. 


LA! 


Ang mga gawaing Sunnah sa Salah 
(inirerekomenda at hindi sapilitan) 


Ito ay ang lahat ng mga gawain at mga salitang nabanggit sa pamamaraan ng pagsasagawa ng 
Propeta #25ng Salah na hindi napabilang sa mga haligi at mga obligado. Ang pagsasagawa ng 
Sunnah ay hindi kondisyon upang magiging tama ang Salah, at kapag naiwan ng sinasadya o 
hindi sinasadya ay hindi mawawalan ng saysay ang Salah. Ang pagsasagawa nito ay upang 
makumpleto at maging ganap ang Salah at para sa karagdagang “gantimpala, kung kaya 
makabubuti sa isang Muslim na sikapin niyang gawin ang mga ito upang ang kanyang Salah ay 
malapit sa Salah ni Propeta Muhammad 25. 


Ang mga Sunnah na ito ay marami at maaari nating hatiin sa mga Sunnah qawliyah (sunnah 
na binibigkas) at mga Sunnah filiyah (sunnah na ginagawa): 


Una: Ang mga Sunnah Fiiliyah (sunnah na ginagawa) 


1. Ang pagtaas ng dalawang kamay sa tapat ng dalawang tenga 0 dalawang balikat sa apat 
na panahon: 
a. pagbigkas ng takbeeratul-ihram sa umpisa ng Salah. 
b. pagbigkas ng takbeer bago mag-ruku" (pagyuko). 
c. pagtayo mula sa ruku. 
d. pagbigkas ng takbeer kapag tatayo mula sa unang tashahhud. 
2. Paglalagay ng kanang palad sa ibabaw ng kaliwang braso sa dibdib o sa ibaba ng pusod. 
3. Paglagay ng dalawang kamay sa dalawang tuhod sa pag-ruku". 
4. Ang paningin ay kailangang nakatutok sa lugar na kung saan magsu-sujood. 


S5. Ang braso ay malayo sa tagiliran ng katawan at ang tiyan ay malayo sa hita habang 
naka-sujood. 


6. Ang braso ay hindi dapat nakadikit sa lupa habang naka-sujood. 
7. Pagpapantay ng ulo at likod habang naka- ruku'. 
8. Pag-upo sa kaliwang paa habang ang kanang paa ay nakatayo sa unang tashahhud. 


Pangalawa: Ang mga Sunnah Qawliyyah (sunnah na binibigkas) 

“1. Pagbigkas ng Dua Istiftah (pambungad na panalangin): Ito ay binibigkas pagkatapos 
ng Takbeeratul-Ihram at bago bigkasin ang Al-Fatihah. Mayroong iba't ibang uri ang Du'a 
naito na naisalaysay mula sa Propeta na tatalakayin sa Aralin ng Athkarus-Salah (mga 
binibigkas sa Salah). 

2. Pagbigkas ng Isti'adha ("Aoodhu Billahi minas-shaytanirrajeem') at Basmalah 
(“Bismillahir-Rahmanir-Raheem") bago bigkasin ang Al-Fatihah, at ang pagbigkas ng 
“Ameen" pagkatapos ng Al-Fatihah. 

3, Pagbigkas ng mga ayat (talata) ng Banal na Quran pagkatapos ng Al-Fatihah sa unang 
dalawang Rakiah. 

4. Pagbigkas ng Athkar (pag-alaala) para sa rukutat sujood ng higit sa isa. 


5. Ang pagbigkas ng Du'a pagkatapos ng huling tashahhud, gaya ng: 


“Allahumma inni albodhu bika min athabi jahannam, wa athabil-qabr, wa 
fitnati-mahya wal-mamat, wa fitnati-maseehid-dajjal” 


impiyernong-apoy, sa kaparusahan sa libingan, sa mga pagsubok ng buhay at 
kamatayan, at sa pagsubok ng AI-Maseeh Ad-Dajjar. 


i 
N 
| 
' 
!'O Allah ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa kaparusahan ng 
i 
L 
N 


At may iba pang mga Sunnah na nais naming ipabatid sa inyo sa pag-aaral natin ng posisyon 
ng Salah. 


Dapat sikapin ng bawat Muslim na kumpletuhin ang pagsasagawa ng Salah ayon sa Sunnah ni 
Propeta Muhammad 38 upang makamtan ang dakilang gantimpala at bilang tunay na 
pagsunod sa pamamaraan ng Propeta 28 tulad ng kanyang sinabi: “Manalangin kayo, katulad 
ng kung papaano ninyo ako nakitang manalangin. ? 


Nakasulat na Pagsasanay 


TI. Piliin ang alituntunin ng mga sumusunod na gawa at mga salita sa pamamagitan ng 
paglalagay ng X sa kahon kung saan ang tamang kasagutan: 


Mga gawain at mga binibigkas sa Haligi 


(rukun) 


Obligado Sunnah 
(wajib) 


Takbeeratul Ihram (Unang takbir) 


| Du'a (panalangin) ng Istitah NG T | 
“Ang pagtuon ng tingin sa lugar kung ] 
saan magpapatirapa. 

| Pagbigkas ng "Subhana Rabbiyal Ala” | Ni 
ng minsan lang sa Sujood. 


'Ang juloos (pag-upo) sa huling 
Tashahhud. 


Pagbigkas ng mga Talata ng Quran. | T 
pagkatapos ng Ai-Fatihah sa una at | 
pangalawang Rak'ah. | | 
|Pagkasunod-sunod ng mga haligi T 

(arkan). 


“Ang Takbeer bago yumuko (ruku), | | 


katapusan. 
Pag-upo sa pagitan ng 2 sujood T T 
Pagtayo mulasaruku. O... Ha 


'T2. Ipaliwanag mo ang alituntunin ng mga sumusunod: 


“1 Nakaiwan ng isa sa mga haligi (rukun) ng Salah ng hindi sinasadya: 


2. Nakaiwan ng isa sa mga obligado (waajib) ng Salah ng sinasadya: 


3. Nakalimutan ang pagbigkas ng “Allaahu Akbar” bago tumayo sa pangalawang Rakah: 


(@ 


Cd 
Ginagawang Pagsasanay 
Ipakita ang mga sumusunod: 


1. Ang tamang posisyon ng pagyuko (ruku?. 

2. Ang tamang posisyon ng pagpapatirapa (sujood). 

3. Magsasagawa ng kumpletong dalawang Rak'ah gamit ang lahat ng mga haligi (arkan), 
mga obligado (waajibat) at mga Sunnah ng Salah. 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko 9S Pagkasulat Kahulugan 


Yunit ng Salah 


75 


Pangatlong Aral 
Ang mga obligadong Salah 


Itatagal: 


Pi 


Isang Oras 


Mga Layunin: 

Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 3s na: 

Mabatid ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Salah sa tamang oras. 
Maaalala ang mga bilang ng Raktah ng bawat Salah. 

Mababatid mo ang oras ng pagpasok at katapusan ng bawat Salah. 
Maaalaala mo ang mga nagpapawalang bisa sa Salah. 


Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Ginagawang Pagsasanay 
Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Nga naunang aralin sa yunit ng Salah 
Mga Aralin sa yunit ng Tahaarah. 


Ang pangalawa at pangatlong aralin sa yunit ng Athkarus-Salah 


76 


Ang mga Obligadong Salah, at mga bilang ng Rak'ah 


Ito ang limang Salah na obligado sa bawat Muslim na nasa tamang gulang at kaisipan. Hindi 
ito maaaring alisin maliban sa mga kababaihan na dinatnan ng buwanang dalaw (haydh) at 
dugo sanhi ng panganganak (nifas). Hindi rin pinahihintulutang maantala sa takdang oras nito. 
Nagkakaisa ang mga paham ('Ulama) na kapag hindi isinagawa ng isang Muslim ang Salah 
dahil sa pagtanggi ng pagiging obligado nito ay isang hindi mananampalataya, at ganoon din 
kapag hindi isinagawa dahil sa katamaran at hindi pagpapahalaga ay itinuturing din na nasa 
labas na ng Islam, base sa tamang pananaw ng mga "Ulama. 


Talaan ng mga bilang ng Rak'ah ng limang obligadong Salah at uri ng pagbigkas 


Ang Salah Bilang ng Uri ng pagbigkas 
Rak'ah 


Malakas sa una at pangalawa, 
tahimik sa pangatio at pang- 
apat. 


Ang kabuuang bilang ng rak'ah na ipinataw sa loob ng isang 
araw ay 17 rak'at 


Mga Oras ng mga Obligadong Salah 


Sinabi ng Allah 38: 


gt. 
“Katiyakan, ang pagsasagawa ng Salah ay ipinapatupad sa mga mananampalataya 
sa takdang oras.” 


“Ang Talata na ito ay nagpapatunay na ang mga obligadong Salah ay mayroong takdang oras na 
kung kaya hindi maaaring mauna o maantala, kaya kabilang sa kondisyon ng tamang Salah ay 
ang pagpasok ng oras ng Salah (Wage), tulad ng napag-aralan natin sa mga Kondisyon ng Salah. 
Sinabi ng Allah 38: 


PARTI fa ile ib ihan 
Kia AL ps ata Gals saa JE yas Y 


“At pangalagaan ninyo ang (limang obligadong) Salah at ang pang-gitnang Salah 
('Asr). At tumayo kayo sa (harap ng) Allah ng may tapat (o taimtim) na pagsunod! ”' 


[Suan Andis' 4103 
suah AlBagaah2: 238 


a8.” io 77 8" 


Kabilang sa pangangalaga ng Salah ay ang pagsasagawa nito sa takdang oras, at ang 
pinakamahusay ay isagawa ito sa unang pagpasok ng kanyang oras. Bawal ipagpaliban ang oras 
nito ng walang sapat na dahilan, tulad ng sinabi ng Allah 38: 


“Samakatuwid, matinding kaparusahan at kapahamakan sa mga yaong 
nagsasagawa ng Salah nang may pagkukunwari na wala sa pagiging taimtim nito, 
na hindi nila ito ginagawa sa tamang kaparaanan at wala ito sa tamang oras na 
itinakda,” 


g8 
At sinabi pa ng Allah 35: “At dumating pagkatapos nila na mga biniyayaan ang mga 
masasama na hindi na nagsasagawa ng Salah, at ang sinunod lamang nila ay ang 
kanilang sariling kagustuhan o pagnanasa, na kung kaya walang pag-aalinlangang 
matatamo nila ang napakasama at pagkasawi sa Impiyerno.” ”' 


Ang bawat obligaciong Salah ay mayroong takdang oras na dapat malaman at agapan. 
Naipahayag ang mga takdang oras na ito sa sumusunod na mga Hadith: 


Mula kay Abdullah bin Amr 44e. na sinabi ng Propeta 385 : “Ang oras ng Dhuhr ay kapag ang 
araw ay lumampas na ng katanghaliang-tapat hanggang maging kasing haba ng isang tao ang 
kanyang anino, at to naman ang simula ng oras ng Asr. Ang oras ng Asr ay hanggang mag kulay 
dilaw ang araw (habang ito ay papalubog). Ang Oras ng Maghrib ay hanggang mawala ang 
takip-silim sa kanluran. Ang oras ng Isha ay hanggang hating-gabi. Ang Oras ng Fajr ay 
magsisimula sa bukang-liwayway hanggang bago sumikat ng araw. Kapag sumisikat na ang 
araw ay huwag nang magsalah, dahil ang araw ay sumisikat sa pagitan ng dalawang sungay ng 
satanas." "" At kay Muslim din mula sa Hadith ni Buraydah se tungkol sa Salah ng 'Asr “At ang 
araw ay kulay malinaw na puti! '" Mula naman sa Hadith ni Abi Musa “fe “Ang araw ay 
nananatiling mataas pa! ? 


“Ang Talaan na nagpapaliwanag ng mga oras ng mga obligadong Salah: 


Nu. Salah s H inan ng Oras 


1 T Pagsikat ng araw 


"As Hangganan ng oras para sa | Kapag nagkulay dilaw na ang Araw 


| Salah ng Dhuhr bago ang paglubog nito 


“Isha” | Hangganan ng oras para sa “Hatinggabi, at sa pagsikat ng bukang- 
Salah ng Maghrib liwayway kapag kailangan. 


1) Surah Alapan 107 24:5 
1G) Suah Maam 19:59 

13) Muslim, Ahmad, An Nasa at Abu Dawood 
18) Buan 3t Mi 

(6) Musi, Ahmad, An Nsa at Abu Dawood 


78 


Ang pagbabayad ng obligadong Salah 


Dapat maging maagap ang bawat Muslim sa pagsasagawa ng Salah sa unang oras nito, ngunit 
kapag nangyaring nakaligtaan ang Salah ng may sapat na dahilan katulad ng nakatulog 0 
nakalimutan ay dapat sa kanya ang kaagarang pagbabayad sa Salah na ito sa oras ng kanyang 
pagkagising o pagka-alaala, kahit ito ay matapat sa mga oras na bawal ang mag-Salah, dahil 
sinabi ni Anas bin Malik na sinabi ng Propeta 323 “Sinuman ang nakalimot ng Salah ay 
kinakailanan niyang isagawa kaagad ito sa oras na naalaala niya. Walang ibang kapalit maliban 
dito! !" Sinabi rin ng Propeta 325 "Sinuman ang nakalimot ng Salah o nakatulog ay 
kinakailangang isagawa ang Salah sa oras na naalaala niya". ? 


Sinabi ng Propeta 25: "Kapag nakalimutan ng isa sa inyo ang Salah ay isasagawa niya sa oras 
na naaalaala niya, dahil ang Allah ay nagsasabi ng ganito: 
kakaba 
“Isagawa mo ang Salah bilang pag-alaala sa Akin? "''“ 
Dapat mong bayaran ang mga Salah na nakaligtaan mo batay sa pagkasunod-sunod nito. 
Kapag ikaw ay nakapasok sa Masjid na ang Salah ay “Asr at nalala mo na ikaw ay hindi pa 
nakapag- Salah ng Dhuhr ay dapat mong bayaran muna ang Dhuhr. Ngunit kapag nag-umpisa 


na ang 'Asr ay mag- Salah ka na rin kasama ang Imam ngunit ang Niyyah mo ay Dhuhr, at 
pagkatapos ay mag- Salah ka na ng “Asr. 


Tungkol naman sa sinasadyang pagpapaliban ng Salah sa tamang oras nito ng walang sapat na 
“dahilan, ito ay isang malaking kasalanan na dapat ang agarang pagta-Tawbah (pagbabalik-loob) 
sa Allah 35 at huwag ng ulitin pa, at agaran din ang pagbabayad sa lahat ng nakaligtaan. 


Ang mga nakakasira ng Salah 
(Mubtilatus-Salah) 


Ang mga sumusunod ay mga bagay na nakakasira ng Salat 


Pagsasalita 
Pagtawa 

Sunod-sunod na galaw ng katawan na hindi kinakailangan. 

Kapag nangyari ang mga bagay na nakakasira ng Taharah. 

Pagbaling palayo mula sa direksyon ng Qiblah 

Ang pagkain o pag-inom. 

Pagtanggal ng takip sa Awrah ng sinasadya. 

Pagsira ng intensyon o pagdadalawang isip. 

Pagdagdag 0 pagbaliktad sa isang haligi ng sinasadya. 

10. Pakikipag-unahan sa Imam sa pagsagawa ng mga arkaan ng Salah, tulad ng pangunguna sa 
kanya sa pagpapatirapa (sujooch. 


[Bukhari im 
(2) Buhanat sim 
Gia 


(Swak Taha20314 


Nakasulat na Pagsasanay 


TI. Magbigay ng katibayan mula sa Qur'an na nagsasabi na kailangang magsasagawa 
ng mga obligadong Salah sa takdang Oras. 


T2. Magbigay ng dalawang tanggap na dahilan kapag ang isang Muslim ay nagpaliban 
ng Salah sa takdang oras: 


L: 
2 


T3. Kumpletuhin ang sumusunod na talaar 
umpisa at katapusan ng bawat Salah: 


isulat ang bilang ng Rak'ah at mga oras ng 


Salah Bilang ng Huling Oras 
Rak'ah 


T4. Ituro ang pinahihintulutang gawain (mubah) at nakakasira ng Salah (Mubtilatus - 
Salah) sa mga sumusunod: 


Pakikpag-unahan sa Imam sa isang 
haligi. 


Pagbaling palayo mula sa direksyon ng 
Qiblah 


Ginagawang Pagsasanay 


a). Isagawa ang Salah ng Maghrib. 
b) Isagawa ang Salah ng 'Ast. 


81 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko 9S Pagkasulat Kahulugan 


Pang-apat na Aralin 


Paglalarawan ng mga Salah 


Itatagal: 
pa 
Isang Oras 
v @ Mga Layunin: 
Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
BO) kakayahan sa kapahintulutan ng Allah se na: 


Maaayos mo ang mga posisyon ng Salah sa tamang pamamaraan. 
Magsagawa ng Salah sa tamang pamamaraan. 


@ Kabuuan ng Aralin: 
Mga Nilalaman ng Aralin 
e 
e 


Nakasulat na Pagsasanay 


Ginagawang Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag- lan na: 


Ang una at pangalawang Aralin sa yunit ng Salah. 


l Mga kaakibat na kurso: 


“Ang pangatlong aralin sa yunit ng Athkarus-Salah. 


Paglalarawan ng pagkakasunod-sunod ng mga posisyon ng Salah 
na may dalawang rak'ah, tulad ng Salah ng Fajr at mga Sunnah 


Unang Rak'ah 


Paglalarawan kal paakgkasunoo3 sunod ng mga posisyon ng Salah 
y tatlong rak'ah, tulad ng Maghrib 


Unang Rak'ah 
o o 


Paglalarawan ng pagkakasunod-sunod ng mga posisyon ng Salah 
na may apat na rak'ah, tulad ng Dhuhr, “Asr at "Isha 


Unang Rak'ah 


Pang-apat na Rak'ah 
o 0 O o0 0 O 


Mita mkabhA 


Nakasulat na Pagsasanay 
TI. Kumpletuhin ang mga sumusunod: Ang limang Obligadong Salah sa loob ng isang 


Bilang ng Rak'ah 
Bilang ng Rak'ah 
Bilang ng Rakah 
Bilang ng Rak'ah 
Bilang ng Rak'ah 


(@ 


KS 
Ginagawang pagsasanay 


“L Isagawa ang isang halimbawa ng tamang pamamaraan ng Salah ng Maghrib kasama ang 
mga Sunnah. 

2. Isagawa ang isang halimbawa ng tamang pamamaraan ng Salah ng 'Asr kasama ang mga 
Sunnah. 


Mga Bagong Salita at Termino 


Kahulugan 


89 


“Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa iyo, O Muhammad, ang pambungad 
ng Quran, na pitong talata, na inuulit-ulit ang pagbibigkas tuwing Salah, 


at ipinagkaloob Namin sa iyo ang Dakilang Qur'an.” ? 


Yunit ng Athkarus-Salah 
(Ang mga binibigkas sa Salah) 


(1 5uanAbra7 


Talaan ng mga N 


[ uo-) 


C 8 (C Pangkalahatang panuntunan sa mga maaaring bigkasin sa Salah p! 

GC 983 (CT Ang kahalagahan ng tamang pagbasa at pagbigkas pi 

CC 94  ')( Ang paggamit ng ibang letra sa pagsulat ng Arabe (pagsasatitik) 8 

C95. )( Ang buong Alpabeto ng Arabe, at ang katumbas nito sa Tagalog.) 

C95 (C Ang dalawang Shahadah (Testimonya ng pagsaksi) 3) 

C6 ) Ang bibigkasin sa pagsasagawa ng Wudhu'" ) 
97. ) (Nakasulat na Pagsasanay ) 
9 (C Ginagawang Pagsasanay D: 
98. )( Mga Bagong Salita at Termino 


tor (CC Ang binibigkas sa posisyon na nakatayo 
CG 103.) C Nakasulat na Pagsasanay 


C 103 )( Ginagawang pagsasanay ) 

C- toa” )(C Mga Bagong Salita at Termino pi 

T106". Pangatlong Aralin: Ang mga Binibigkas sa Salah 2) 

CC 107. )( Ang mga binibigkas sa posisyon nanakayuko(ruku) 

C- 108 (CC Ang mga binibigkas sa posisyon na pagpapatirapa (sujood) BI 
109”) Ang mga binibigkas sa posisyon na naka-upo (ulos) 

C 710 L-) Ang mga binibigkas pagkatapos ng Salah ) 
n3 (CT. Nakasulat na Pagsasanay 

GC t13” )( Ginagawang Pagsasanay 3) 

GC 1a” )(C Mga Bagong Salita at Termino D 


B 


"a ... | 


0-0 0-0 0000 0 00 0 0 


Unang Aralin 


Kahalagaan ng wikang Arabiko 


Itatagal: 


Pi 


Isang Oras 


Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 3s na: 


Maipapaliwanag ang maaaring sabihin ng sinuman na hindi pa 
nakakasaulo ng mga binibigkas sa Salah. 

Malaman ang kahalagahan ng tamang pagbigkas ng mga binabasa) 
sa Salah. 

Mabigkas mo ng tamang pagbigkas ang Shahada (Pagsaksi). 
Maaalala mo ang bibigkasin sa pag-uumpisa ng Wudhu': 


Kabuuan ng Aral 


Nga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Ginagawang Pagsasanay 
Nga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 
Pag-aaral ng yunit ng Taharah 


Kaakibat na pag-aaral: 


Ang unang aralin sa yunit ng Salah 


2 


Pangkalahatang panuntunan sa mga maaaring bigkasin 
sa Salah 


Kailangan na ang lahat ng Thikr (binibigkas) sa Salah ay sa wikang Arabe. Ito ang wika ng Banal 
na Quran na Salita ng Rabb (panginoon) ng sanlibutan. At dahil ang pagsasaulo ng mga 
bibigkasin sa Salah mula sa Quran tulad ng Suratul-Fatihah at iba pang mga Thikr ay 
nangangailangan ng panahon lalo na sa mga bagong Muslim, kung ganun maaari nilang 
isaulo at pansamantalang ulit-ulitin ang mga pangunahing Thikr tulad ng “Allahu Akbar, 
“Subhan Allah at "Alhamdu Lillahr. 


Bigkasin ang "Allahu Akbar” upang umpisahan ang Salah, at inuulit-ulit ito tuwing Iilipat sa 
ibang posisyon. Kung kaya, dapat bigkasin ang “Allahu Akbar” kapag yuyuko, pagpapatirapa, 
pagbangon mula sa pagpapatirapa at iba pa. Habang nagsa-Salah ay maaaring ulit-ulitin ang 
mga Thikr gaya ng "Subhan Allah" at "Alhamdu Lillak”. Tapusin ang Salah sa pagbigkas ng 
"Assalamu 'alaykum wa rahmatullah” 


Magkagayunpaman, kinakailangan mong pagsumikapan na maisaulo ang Suratu-Fatihah at 
iba pang mga Surah sa Banal na Qur'an upang bigkasin sa pagsasagawa mo ng Salah. Wala 
namang masama kung isulat mo sa papel at ilagay mo kung saan ka nakaharap upang basahin 
hanggang sa ganap ng maisaulo. Ngunit dapat mong malaman na ito ay pansamantala 
lamang sa maikling panahon habang ikaw ay nagsusumikap na maisaulo ang mga talata at 
mga Thikr na kinakailangan. 


Katiyakan, ang pagsasaulo ng Banal na Qur'an at pagbasa dito ay may malaking gantimpala. 
Mayroon ding gantimpala ang sinuman na nahihirapan at nagsusumikap upang maisaulo ang 
Banal na Qur'an. Isinalaysay ni Aisha 424 na sinabi ng Propeta 385:“Sinuman ang bumibigkas 
ng Qur'an nang mahusay at kagalingan ay mapapabilang sa mga masunurin at sa mga 
mararangal na anghel, at ang sinuman na bumibigkas nito ng pahintu-hinto at may kahirapan 
ay pagkakalooban ng dobleng gantimpala?" 


Ang kahalagahan ng tamang pagbasa at pagbigkas 


Katiyakan, ang Qur'an ay Salita ng Allah 35. Hindi maaaring baguhin ang pagbigkas ng mga 
harf (letra) maliban sa kung paano ito ipinahayag ng Allah 35. Hindi rin maaaring bigkasin sa 
pamamagitan ng pagsasalin, o kaya ay isulat sa ibang mga letra maliban sa Arabe. 


Dahil sa ang Salah ay nangangailangan ng kaalaman at pagbigkas ng mga Talata ng Banal na 
Qur'an, kung kaya ang pag-aaral ng tamang pagbigkas sa mga letrang Arabe at mga Talata sa 
Qur'an ay pinaka pangunahin sa buhay ng isang Muslim at dapat pagsikapan mula sa umpisa. 


Katunayan, tinanggap ng Propeta 385 ang Quran mula kay Anghel Jibreel p22] sa 
pamamagitan ng pakikinig, at ganoon din ang pamamaraan kung paano pinag-aralan ng mga 
Sahabah (mga kasama ng Propeta) at mga salinlahi ng mga Muslim na sumunod sa kanila. 


Kung kaya ang pag-aaral ng pagbigkas ng mga letrang Arabiko at mga Talata sa Qur'an ay 
hindi maaaring basahin sa pamamagitan ng pagsulat gamit ang mga letra na iba sa letrang 
Arabie. Bagkus, dapat itong pakinggan mula sa isang guro o mula sa naikopyang pagbasa ng 
Qur'an ng paulit-ulit hanggang sa masanay sa tamang pagbigkas. 


Ang pagbabasa ng Quran ay nangangailangan ng pag-aaral ng Tajweed, kung kaya dapat sa 
bawat Muslim na pag-aralan ang Quran kasama ang isang magaling na guro upang maitama 
niya ang pagbigkas at mapaganda ang pagbasa. 


(Yakal 


83 


Ang kahulugan ng Tajweed ay: Pagbasa ng Qur'an kung paano ito ipinahayag sa Propeta 45, 
at kung papaano binibigkas ng Propeta 5. 


Ang paggamit ng ibang letra sa pagsulat ng Arabiko 
(pagsasatitik) 


sinusubukan ng iba na mapadali ang pagsasaulo ng Suratul-Fatihah o ibang mga Thikr na dapat 
bigkasin sa wikang Arabe sa pamamagitan ng pagsulat nito sa ibang wika tulad ng Tagalog. 


Dahil sa mayroong mga letrang Arabe na walang katumbas sa ibang wika tulad ng @ at yb, 
ang iba ay gumagamit ng pinakamalapit na tunog nito, tulad ng pagbigkas ng @ gamit ang 
letrang 'H! Ito ay maaaring maging dahilan ng pagkaiba ng pagbigkas sa isang salita at 
nagbibigay ng ibang kahulugan sa tinutukoy. 


Sa Kurikulum na ito ay pinilit naming maging madali sa pamamagitan ng paggamit ng letra ng 
wika ng mag-aaral sa pagsulat ng Surah Al-Fatihah at ang mga Thikrsa Salah (nang pansaman- 
tala lamang). Ginamit namin ang mga letra na mayroong pinakamalapit na tunog para sa mga 
letra ng Arabe na walang katumbas sa ibang wika. Ang mga letrang ito ay nakasulat ng mabigat 
(bold) o di kaya'y may salungguhit (underline). Pagmasdan ang halimbawa: 


basi AIN png 
Bismillahir-rahmanir-raheem 


Ginamit namin dito ang letrang “H" katumbas ng letrang 2 sa wikang Arabe. Ngunit dahil ang 
letrang “H" ay binibigkas ng “has ginawa naming mabigat (bold) at may salungguhit 
(underline) h ang pagkakasulat upang ipaalam sa mag-aaral na ang pagbigkas ay magkaiba at 
malapit lamang sa tunog ng letrang Arabe. Na kung kaya gumawa kami ng talaan upang 
ipakita ang mga letra at mga halimbawa upang makatulong sa mambabasa na makita kung 
ano-ano ang mga letra na walang katumbas sa Arabe. 


Ang buong Alpabeto ng Arabe 
at ang katumbas na pagbigkas nito sa Tagalog 


Nu. Arabiko 


Simbolo Katulad ng 


B 
T 
KI Th 
- u |SaEngian Jacket 
5 H- |Walang katumbas malkas ang pagbigkas mula sa 
2 Kh Walang katumbas / matikas ang pagbigkas, mula taas ng 
ikod ng lalamunan 
3 D 
G Mm |SaEngish-Tne 
R Relo 
Z Sa English - Zebra 


N3 Sh [SaEngish- She 
n3 S [SaEnglsh-Xfophone 
5 Dh  |Mabgatna'd mula sa gid ng bibig 
a T--- | Malambot na't na inakpan 
n Dn [Walang katumbas matkas ang pagbigkas 
K a Walang katumbas? mula sa lalamunan 
: Gn. [Walang katumbas/ mula sa lalamunan 
[53 F SaEnglan - Fan, 
n O  |Walang katumbas mula sa lalamunan 
3 |” K 
J D3 
m 
t 
o N 
ze] a) ] 
F w 
F 


G 


Ang dalawang Shahadah (Shahadatayn) 


Ang dalawang Shahadah ay ang pagbigkas ng: 


LET EP DESEE H 

“Ash-hadu an la ilaha illallah, wa ash-hadu anna Muhammadan rasool Allah” ! 
! 

! 

i 


“Ako ay sumasaksi na walang sinuman ang may karapatang sambahin maliban sa 
Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah.” 


Ito ang kauna-unahang salita na kinakailangang mabanggit ng isang nagnanais yakapin ang 
Islam. Ang pagbigkas nito na may tunay na paniniwala ang magsasanhi sa Isang tao na maging 
isang Muslim. Maraming beses itong inuulit-ulit ng isang Muslim sa loob ng kanyang 
pang-araw-araw na buhay. Sinabi ni Propeta Muhammad #8gna kung ito ang huling binigkas ng 
isang taong namatay ay makakapasok siya ng Jannah (paraiso). 


Ang bibigkasin sa pagsasagawa ng Wudhu” 


Tasmiyah (Pagbigkas ng “Bismillah) 


Ito ay ang salitang kinakailangang bigkasin ng bawat Muslim sa umpisa ng pag-Wudhu, at sa 
pag-uumpisa sa lahat ng kanyang mga gawain gaya ng pagkain, pag-inom, pagpasok ng 
Masjid, at sa lahat ng mabubuting gawain sa kanyang pang araw-araw na buhay. Ang ibig sabi- 
hin ng Tasmiyah ay nag-uumpisa ka sa pamamagitan ng pagbigkas ng pangalan ng Allah 36: 


Ano ang bibigkasin pagkatapos magsagawa ng Wudhu? 


Sa pagtatapos ng wudhur, makakabuting bigkasin niya ang mga sumusunod: 
3 ga! al kapg as Tnt o gy al UN aa a AY alaga 
BA pig BAR cl NY a) YO e8? salakay nga hi ga 


Pi 
i 

' Ash-hadu an la ilaha illallah, wahdahu la shareeka lah, wa ash-hadu anna 
|. Muhammadan “abduhu wa Rasooluh. Allahummaj-'alni minat-tawwabeen, 

N waj-alni minal-mutatah-hireen. 

| Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ash-hadu an la ilaha illa Ant, astaghfiruka wa atoobu 
| ilayk. 

| “Ako ay sumasaksi na walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah. Siya 
|. aynag-isa at walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang 

H alipin at sugo. O Allah, gawin Mo akong kasama ng mga taong nanunumbalik at 

! humihingi ng kapatawaran sa Iyo, at gawin Mo akong kasama sa mga malinis at 

H 

H 

N 


dalisay. 


Luwalhati at papuri sa Iyo O Allah. Ako ay sumasaksi na walang diyos 


NAT 2) asa 


#s 


Nakasulat na Pagsasanay 


T1. Sagutin ang mga sumusunod: 


T.lsulat ang maaaring bigkasin o basahin na mga Thikr habang nagsa-Salah, hanggang 
sa matutunan ang tamang pagbasa ng Al-Faatihah. 


2. Bakit mahalaga na mabigkas natin ng tama ang mga Thikr sa wikang Arabic? 


3. Ano ang gantimpala nang mahusay at magaling bumasa ng Quran? 
4. Ano ang gantimpala ng nahihirapan sa pagbasa ng Qur'an? 


T2. Kumpletuhin ang mga sumusunod: 
1. Shahadatayn (Pagsaksi) ay ang pagbigkas ng: 


Ang Takbeer ay ang pagbigkas ng: 


Ang Tasbeeh ay ang pagbigkas ng: 


4. Ang Tasleem ay ang pagbigkas ng: 


Ang binibigkas sa umpisa ng pag-wudhu ay: 
6. Pagkatapos ng wudhu, inirerekomenda na bigkasin ang: 


Bigkasin ang Shahadah ng tatlong beses. 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko Pagkasulat Kahulugan 


a45 |Kitabah Pagsusulat 
Lughah Wika: Lengguwahe 


glaoi |Istima” Pakikinig 


389 | Athkaar Mga Pag-alaala 


Pangalawang Aralin 


Ang mga Binibigkas sa Salah (1) 


Itatagal: 


Isang Oras 


@ Mga Layunin: 
Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
YO) kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 3s na: 
pi Maalala ang bibigkasin upang umpisahan ang Salah. 


Mabigkas ang Suratul-Fatihah (Pambungad na Kabanata) sa 
tamang pamamaraan. 


@ Kabuuan ng Aralin: 
Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Ginagawang Pagsasanay 

e 

e 


Mga Bagong Salita at Termino 
Kinakailangang napag-aralan na: 


Ang unang Aralin sa yunit ng Thikr. 
Kaakibat na pag-aaral: 


Ang pangalawang Aralin sa yunit ng Salah. 


Lahat ng mga Thikrsa Salah ay binibigkas sa wikang Arabiko lamang, tulad ng nabanggit natin 
sa unahan. Ang sumusunod ay paglilinaw sa bawat dapat bigkasin sa iba't ibang mga posisyon 
ng Salah. 


Ang binibigkas sa posisyon na nakatayo 
Takbeeratul-hram (Ang panimulang takbeer) 
Ito ang simula ng Salah, ang pagbigkas ng Takbeer ("Allahu Akbar'). Itaas ang mga kamay sa 
tapat ng dalawang teynga o balikat (tulad ng napag-aralan mo sa pangalawang Aralin ng 
Salah). 


Ang Takbeer ay binibigkas sa mga sumusunod na posisyon: 


Ky Kai 


Ang Takbeeratul-Ihram sa pagsisimula ng Salah. 
Kapag yuyuko. 

Kapag magpapatirapa. 

Kapag uupo mula sa pagpapatirapa. 


. Kapag magpapatirapa sa pangalawang ulit mula sa pagkaka-upo. 
. Kapag tatayo mula sa pangalawang pagpapatirapa. 


AGBWES 


Kung ikaw naman ay mamum (tagasunod ng imam), o kapag ikaw ay nag-iisa lamang bigkasin 
ito ng mahina na ikaw lamang ang nakaririnig. (Balikan ang pangalawang aralin ng Salah) 


- 101 - -- 


Ang pagbigkas ng Surah Al-Fatihah 


Pagkatapos ng Takbeeratul-Ihram ay inirerekominda ang pagbasa ng Du Istiftah (pambungad 
na panalangin). Pagkatapos ay bibigkasin ang Surah AkFatihah, at pagkatapos ay isusunod ang 
iba pang Talata mula sa Qur'an na nalalaman mo. 


“Ang Surah Al-Fatihah (Pambungad na Kabanata) ang unang Surah sa Mushaf (Aklat ng Quran). 
Ito ang nakakuha ng pang-unang bilang sa pagkakasunod-sunod ng mga Surah ng Banal na 
Quran. At ito ang unang dapat maisaulo ng isang Muslim mula sa Banal na Quran. 


Pagkatapos ay Mag-Takbeer para sa ruku" (pagyuko) na nakataas ang mga kamay sa tapat ng 
tenga tulad ng pag-Takbeer sa Takbeeratu-ihram. 


AFatihah 


(1) Sa ngalan ng Allah, ang Pinakama- 
habagin, ang Pinakamaawain. 


(2) Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah 
lamang, ang Rabb (Panginoon, 
Tagapanustos at Tagapagtangkilik) ng 
lahat ng mga nilalang. 


(3) Ang Pinakamahabagin, ang 


bibig 


Pinakamaawain. 
t4) Ang tanging may Hawak (o BISAN Pale 
Pagpapasya) sa Araw ng Paghuhukom. cpazzing 

(5) Ikaw lamang ang aming sinasamba, at ENG 


Ikaw lamang ang aming hinihingan ng 
tulong. 


(6) Inyong patnubayan kami sa Matuwid 
na Landas. 


(7) Sa landas ng mga ginawaran Ninyo 
ng Inyong mga biyaya, at hindi sa landas 
na umaani ng Inyong pagkapoot at ng 
mga napaligaw sa patnubay. 


Ang Tamang Pagbigkas 
mg Surah AFatihah 


a NG 


so 


Nakasulat na Pagsasanay 


T1. Banggitin ang 6 na posisyon na dapat bigkasin ang Takbeer habang nagsa-Salah: 
1. 
2 
a 
4. 
5. 


T2: Ano ang bibigkasin habang nasa posisyon na nakatayo? 


Ginagawang Pagsasanay 


Pag-aralan at kabisaduhin ang pagbigkas ng Surah At-Faatihah sa pamamagitan ng pakikinig 
mula sa nai-kopyang audio. 


Mga Bagong Salita at Termino 


Nu. Arabiko Pagkasulat Kahulugan 


Pagbigkas ng “Bismilaah” 


Pagluwaihati sa Allaah, 
Pagbigkas ng "Subhan Allaah” 


Pagbigkas ng "As-salamu 
alaykum wa rahmatuliaah" 


Pangatlong Aralin 
Ang mga Binibigkas sa Salah (2) 


Itatagal: 


KH 


Isang Oras 


Mga Layunin: 

Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 

kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 

Matandaan mo ang bibigkasin sa posisyon ng pagkakayuko. 
Matandaan mo ang bibigkasin habang tumatayo mula sa posisyon na 
pagyuko. 

Matandaan mo ang bibigkasin sa posisyon ng pagpapatirapa. 
Matandaan mo ang bibigkasin sa posisyon nna nakaupo sa 

pagitan ng dalawang pagpapatirapa. 

Matandaan mo ang bibigkasin sa posisyon na nakaupo sa tashahhud. 
Kabuuan ng Aralin: 

Mga Nilalaman ng Aralin 

Nakasulat na Pagsasanay 

“Ginagawang Pagsasanay 

Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Ang una at pangalawang Aralin mula sa yunit ng Athkarus-Salah. 
Ang una at pangalawang Aralin mula sa yunit ng Salah 


Kaakibat na Aralin: 


Ang ika-apat na aralin sa yunit ng Salah 


06 


Ang mga binibigkas sa posisyon na nakayuko (ruku") 
Ang binibigkas habang nakayuko 
Kapag ikaw ay nakayuko bigkasin ang “Subhana Rabbiyal Adheem" ng mahina. Ikaw lang ang na- 


kakarinig kahit na ikaw ang Imam, tulad ng makikita mo sa sumusunod na halimbawa: 


g LAG APA N 
KAPA] e5 MESA ! 
"Subhana Rabbiyal Adheem" i 
i 

i 

| 


"Luwalhati sa aking Rabb, Ang Pinakadakila?” 


pian NG 


Ang bibigkasin sa pagtayo mula sa pagyuko 


Bigkasin ang “Sami-Allahu liman hamidah” nang malakas habang tu- 
matayo mula sa pagkakayuko kapag ikaw ang Imam, at mahina naman 
kapag ikaw ay maimum 0 nag-iisa. (Tingnan ang Salah Aralin 2, mula 
sa mga Aralin ng Salah yunit) 


pr” F N 

BAR LI BI a ! 

BAN ce l 

Bird “Sami Allahu liman hamidah” | 
i 

pg LP) “Pinakiki Allah P TH 
Ha A a makkinggan ng Aah ang mga paa 


Ano ang bibihis At pagkatapos ay bigkasin ang “Rabbana wa lakalhamd" nang 
Pagtaya malata mki 


mahina, kung ikaw ang imam, ma'mum, o nag-iisa 


| “Rabbana wa lakal hamd” 


“0 aming Rabb, ang papuri at kaluwalhatian 
ay sa lyo lamang” 


Pagkatapos ng bahagyang pagtigil sa pagkakatayo mula sa pagyuko ay muling bigkasin ang 
Takbeer habang patungo sa pagpapatirapa. 


aaa (pa 


Ang mga binibigkas sa posisyon na pagpapatirapa 
(sujood) 


Ang binibigkas habang nakatirapa (sujood) 


Sa pagpapatirapa ay bigkasin ang “Subhana Rabbiyal a'laa', na ang pinakamababang bilang ay 


isang beses, ngunit ang sunnah ay tatlong beses, at walang masama kung mas marami pa dito. 
Pagkatapos ay bigkasin muli ang Takbeer at maupo ng bahagya bago magpapatirapa ng 
pangalawang ulit: 


PA 


N 
| 
“Subhana Rabbiyal- a'laa" H 
I 
' 
' 
/ 


#roang biblkaan 
kbang nakanuoa Da 


“Luwalhati sa aming Rabb, ang 
Kataas-taasan” 


Ang binibigkas habang naka-upo sa pagitan ng dalawang 
pagpapatirapa (sujood) 


Habang ikaw ay naka-upo ng bahagya sa pagitan ng dalawang 
pagpapatirapa (tulad ng nasa yunit ng Salah, panagalawang aralin) 
bigkasin ang “Rabbigh-fir lee” tulad ng sumunod na halimbawa: 


SH 
“Rabbigh-fir lee” 


Ang ang bibigkasin sa po 
pagan ng dalawang sjood 


“Patawarin mo po ako, O aking Rabb?” 


Pagkatapos ng pag-upo na ito ay bigkasin muli ang Takbeer, at magpatirapa ng pangalawang 
beses, pagkatapos ay bigkasin muli ang Takbeer at tumayo para isagawa ang pangalawang 
Rak'ah. 


s a  --l 


Ang mga binibigkas sa posisyon na naka-upo (juloos) 
Ang bibigkasin habang nakaupo sa unang Tashahhud (At-tahiyyat) 


Pagkatapos ng pangalawang pagpapatirapa sa pangalawang Rak'ah ay umupo para sa unang 
Tashahhud at bigkasin ang sumunusod, na tinatawag na At-tahiyyat: 


ilag Sigla A LE 
Cal sa JE sk Si 
ais NANG 


At-tahiyyatu Lillahi was-salawatu wat-tayyibat. 
As-salamu "alayka ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 
Assalamu alayna wa “ala "ibadillahis-saliheen. 

Ash-hadu an la ilaha illal-ah, wa ash-hadu anna Muhammadan "ab- 

duhu wa rasooluh. 

Ang lahat ng mga papuri, panalangin, at dalisay na pananalita ay para 
sa Allah lamang. Ang Kapayapaan ay mapasa iyo O Propeta, at ang 
Habag at Biyaya ng Allah. Ang Kapayapaan ay mapasa atin at sa mga 
tapat na mga alipin ng Allah. Ako ay tumitestigo na walang sinuman 
ang may karapatang sambahin maliban sa Allah, at ako ay tumitestigo 
na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. 


Ang bibigkasin sa huling tashahhud 


Kapag ikaw ay nakaupo na para sa panghuling pag-upo ng Tashahhud ay 
bigkasin ang unang bahagi ng Tashahhud (At-tahiyyat) at pagkatapos ang 
pangalawang bahagi: ang Salatul-Ibrahimiyah, na katulad ng sumusunod. 


N 
i 
i 
“Allahumma sali 'ala Muhammad, wa “ala ali Muhammad, | 
Kama sallayta 'ala Ibraheem, wa “ala ali Ibraheem, i 
innaka hameedun majeed. 4 

Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, 1 
Kama barakta ala Ibraheem, wa ala ali Ibraheem, ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 


Ang Pagbigkas ng 


O Allah! Ipagkaloob po Ninyo ang kapayapaan at mga biyaya kay 
Muhammad, at sa kanyang angkan at tagasunod, tulad ng 
ipinagkaloob Niyo kay Ibrahim at sa mga tagasunod ni Ibrahim. Tunay 
na Ikaw ay Kapuripuri at Maluwalhati. 

O Allah! Pagpalain po Ninyo si Muhammad at ang kanyang angkan at | 
mga tagasunod, tulad ng pagpapalang ipinagkaloob Niyo kay Ibrahim 1 
at sa mga tagasunod ni Ibrahim. Tunay na Ikaw ay Kapuripuri at nh 
Maluwalhati. j 


i 
| 
| 
N 
| 
i 
| 
| 
' 
' 
| 
i innaka hameedun majeed.” 
N 
| 
N 
Ni 
' 
' 
' 
' 
' 
i 
N 


Ang Tasleem 


Pagkatapos bigkasin ang At-tahiyyat at ang Salatul-Ibrahimiyah ay maaring mag-Du'a ng kung 
anong nais mo para sa buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. At pagkatapos ay tatapusin mo 
ang iyong salah sa pamamagitan ng pagbigkas ng Tasleem. 


Iharap ang mukha sa kanan at bigkasin ang: 


(Ang kapayapaan at biyaya ng Allah ay mapasa inyo.) 


i 
i 
H "As-salamu alaykum wa rahmatullah” 
i 
i 
I 


di 


a Sab (AS 


“As-salamu 'alaykum wa rahmatullah” 


Ang mga binibigkas pagkatapos ng Salah 


Pagkatapos ng Salah, inirerekomenda sa Muslim na humiling ng kapatawaran sa Allah 38 
(istightar) at bumigkas ng mga Thikr. Maraming uri ng mga Thikr na nabanggit sa Sunnah ng 
Propeta #85 na dapat pagsikapang gawin ng isang Muslim. Ang pinaka mahalagang dapat mong 
malaman sa ngayon ay ang Alistighfar na tatlong beses na inuulit-ulit pagkatapos ng tasleem: 


Bi paka bn paka gi 


7 N 
i i 
' Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. | 
! Oh Allah, patawarin po Ninyo ako [3x] H 


PAS Yi IYA 15 L 2G 
Allahumma Antas-Salam, Wa minkas-Salam, Tabarakta Yaa Thal-Jalali wal-ikram. 


O Allah, Ikaw ang kapayapaan, at sa Iyo nagmumula ang Kapayapaan. Pinagpala Ka, O 
Ikaw na nagmamay-ari ng kaluwalhatian at karangalan. 


Pagkatapos ay bigkasin ang: 


Ng Ip Y ni n3 JE AE ga a ahy AY a ad p3 N ang GAY YY 
99 gal ad Gym a NG aY nA kb abg ni ap a a a] Nai ya NG ad] YN 
ALA aha ABO NG gap Ny ccna Ub lana Ng 0 as LGU N gli 0g pISII 95 


(1) La llaha llallah, Wahdahu la shareeka lah, lahul-mulku wa lahul-hamd, wa huwa 
“ala kulli shay-in qadeer. 

(2) La hawla wa la quwwata illa Billah. 

(3) La ilaha ilI-Allah, wa la na'budu illa iyyah. 

(4) Lahul-ni'matu wa lahul-fadhl, wa lahuth-thana' al-hasan, 

(5) La ilaha ilI-Allah, mukhliseena lahud-deen, wa law karihal-kafiroon. 

(6) Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana't, wa la yanfa'u 
thal-jaddi minkal-jadd 


(1) Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah. Siya ay nag-iisa at 
walang katambal. Sa Kanya ang paghahari, at sa Kanya ang lahat ng papuri, At Siya ang 
may kapangyarihan sa lahat ng bagay. 

(2) Walang lakas o kapangyarihan maliban sa Allah. 

(@) Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah, at wala kaming 
sinasamba maliban sa Kanya. 

(4) Sa Kanya ang lahat ng pabor, biyaya at dakilang pagpupuri 

(5) Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah. Taos puso ang aming 
pananampalataya sa Kanya, kahit ito ay kinamumuhian ng mga walang 
pananampalataya. 

(6)0 Allah, walang makakapigil sa mga bagay na lyong ipagkakaloob at walang 
makapagbibigay sa anumang bagay na lyong pinigilan. At walang silbi ang lakas at 
kapangyarihan ng isang tao laban sa Iyo. 


pamamagitan ng iyong mga dali 
di Ibn 
“Subhan Allah” 33x 
"Luwalhati sa Allah” 
Bas 
“Alhamdu lillah” 33x 


“Ang papuri ay para sa Allah” 
sid 
“Allahu Akbar” 33x 
"Ang Allah ang Pinakadakila” 


Kapag nabigkas mo na ang bawat isa ng 33 beses ang kabuuan ay 99, at kukumpletuhin mo ito 
ng pagbigkas ng: 


4 sgt JS GE gay MAI ay CA ad kad EN aang il Nal) N 


"La Ilaha Ilallah, Wahdahu La shareeka lah, lahul-mulku wa 
lahul-hamd, wa huwa “ala kulli shay'in qadeer? 


Walang diyos (na karapat-dapat sambahin) maliban sa Allah. Siya ay nag-iisa at 
walang katambal. Sa Kanya ang paghahari, at sa Kanya ang lahat ng papuri, at 
Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. 


n12 


bd 


Nakasulat na Pagsasanay 


T1. Isulat ang mga binibigkas sa mga sumusunod na posisyon ng Salah: 
a. Sa posisyon ng Ruku" bigkasin ang: 

b. Sa pagtayo mula sa Rukw bigkasin ang: 

c. Sa posisyon ng Sujood, bigkasin ang: 


d. Sa pag-upo sa pagitan ng dalawang Sujood, bigkasin ang: 


:: Kumpletuhin ang mga sumusunod: 


1. Tatapusin ang Salah sa pamamagitan ng pagbigkas ng: 
2. Pagkatapos ng Tasleem, bibigkasin ang: pi 
3. Sa pag-upo sa unang Tashahhud, bibigkasin ang: 


“4. Sa pag-upo sa huling Tashahhud, bigkasin bilang kadugtong sa unang Tashahhud ang: 


Ginagawang Pagsasanay 


1. Magsagawa ng dalawang rak'ah na binibigkas ang mga athkar ng malakas. 
2. Pakinggan sa CD o sa Tape ang At-tahiyyat at gagayahin ng paulit-ulit. 
3. Pakinggan sa CD o sa Tape at pag-aralan ang Salaatul-ibraahimiyah 


Kz 13 


Mga Bagong Salita at Termino 


Nu. Arabiko Pagkasulat Kahulugan 


13G | Subhan Allaah 


Pangalan ng Allaah, Ang 
Kataastaasan 


Pangalan ng Allaah, Ang Kahuli- 
hulian 


r3 14 


“Kumuha ka (O Muhammad) ng kawanggawa mula sa kanilang kayamanan upang 
sila ay mapadalisay nito at ito ay lalo pang mag-ibayo, at ikaw ay manalangin 
sa Allah para sa kanila. Katotohanan, ang iyong panalangin ay kapanatagan 


para sa kanila. At ang Allah ay lubos na nakakarinig, ang Ganap na Maalam)” 


Yunit ng Zakah 


(Kawanggawa) 


(0 5wah mabaho: 107 116 


Talaan ng mga Nilalaman 


3) CUnang Aralin: Ang Zakah 


Ang katayuan ng Zakah sa Islam. 


Ang kahulugan ng Zakah 


Ang karunungan (wisdom) mula sa Zakah 


Sino ang dapat na mgbigay o magbayad galak 


“Ang hatol ukol sa mga hi 


CC Nakasulat na Pagsasanay” 
Ga GA pagong Salig at Tang 


Mga Arrarian na kinakailangang kuhanan ng Zakah 
Ang Zakatulfitr 

Nakasulat na Pagsasanay 

.. Mga Bagong Salita at Termino 


maa 0)! AA 


Unang Aralin 


Ang Zakah 


Itatagal: 


pa 


Isang Oras 


Vv Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
BO) kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 
Maintindihan mo ang kahulugan ng Zakah. 
Malaman mo ang mga pakinabang at karunungan ng Zakah. 
Malaman mo ang mga alituntunin ng Zakah. 


Maipaliwanag mo ang alituntunin sa sinuman na hindi nagbibigay 
ng Zakah. 


pm Kabuuan ng Aralin: 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


118 


Ang katayuan ng Zakah sa Islam 


Ang Zakah ay ang ika-3 haligi ng Islam. Ito ay nabanggit sa Qur'an kasama ng Salah nang may 
82 beses. Ito ay tinatawag na pagsamba sa pamamagitan ng pinansiyal na pag-aari ng isang 
Muslim. 


Ang kahulugan ng Zakah 


Ang kahulugan sa Salita: Ang salitang Zakah ay isang pangalan na hinango sa pandiwang 
"Zaka" na ang ibig sabihin ay “paglago - pagdami, kaya ang Zakah ay ang paglago at 
pagdami. 


“Ang salitang ito ay nangangahulugan din ng paglilinis at pagdadalisay, tulad ng sinabi ng Allah 
K: 


EGGS GD ga ng NG a gk a al AA 


“Kumuha ka (O Muhammad) ng kawanggawa mula sa kanilang kayamanan upang 
sila ay mapadalisay nito at ito ay lalo pang mag-ibayo, at ikaw ay manalangin sa. 
Allah para sa kanila. Katotohanan, ang iyong panalangin ay kapanatagan para sa 
kanila. At ang Allah ay lubos na nakaririnig, ang Ganap na Maalam” 


Ang kahulugan naman ng Zakah sa Islamikong pananaw ay: pagsamba sa Allah 38 sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng isinabatas na bahagi ng ibat-ibang uri ng kayamanan sa mga 
tao 0 grupo. 


(1) Swak AtTaubad :103 


119 


Ang karunungan (wisdom) mula sa Zakah 


“Ang Zakah ay nakabatay sa katotohanan na ang Allah 38 ang totoong nagmamay-ari ng lahat 
ng mga bagay sa kalangitan at kalupaan, tulad ng sinabi ng Allah 38 : 


kasi 8 Ng 3NG angat AL 35 


“At ang Allah ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, at sa Allah ang lahat ay 
magbabalik.” 


Samakatuwid, ang lahat ng ginugugol ng mga tao ay mula sa kayamanan ng Allah 38 na 
ipinagkatiwala sa kanila. Ang kanilang pag-gugol bilang pagtalima sa ipinag-utos ng Allah 35 
ay tanda ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa utos ng kanilang Rabb, sapagkat likas 
sa tao ang pagmamahal ng pag-aari at kayamanan. At dahil ginugugol niya ito alang-alang sa 
Allah 34 ay naipapakita niya na inuuna niya ang anuman na Kanyang ipinag-uutos, kahit na 
mahal niya ang kanyang kayamanan. 


Ang mga sumusunod ay kabilang sa mga karunungan ng Zakah: 


1, Nagpapatunay ito ng paniniwala at pananampalataya ng isang Muslim dahil ito ay isa sa 
pinakamahalagang haligi ng Islam. 

2. Ipinapakita nito na totoo ang pananampalataya ng isang nagbibigay ng Zakah, dahil kahit 
gustong-gusto niya ang mga ito ay nagagawa pa rin niyang ipamigay. Kaya kapag nagbigay 
siya upang kalugdan ng Allah 38, ito ay nagpapatunay na kanyang sinasakripisyo kung ano 
ang kanyang mahal alang-alang sa Allah 35. Ito ang dahilan kung bakit ito tinawag na 
"Sadagah": dahil nagpapakita ng pagiging “totoo” ng sinuman na nagnanais ng kaluguran 
ng kanyang Tagapaglikha. 

3. Nililinis nito ang pag-uugali ng isang tao dahil mapapangalagaan siya mula sa kadamutan 
at pagiging makasarili, at sinasanay siyang maging mapagbigay at mabuti. 

4, Pinupunan nito ang pangangailangan ng mga mahihirap sa lipunan, at naipapakita nito sa 
komunidad ng Muslim ang tunay na konsepto ng kapatiran sa praktikal na paraan. 


5. Pinangangalagaan nito ang lipunan mula sa mga krimen at mula sa iringan sa pagitan ng 
mahirap at mayaman. Ito ay dahil sa batid ng mga mahihirap na sila ay mayroong bahagi sa 
kayamanan ng mga mayayaman. Ito ang susi sa katatagan at pagiging matibay ng 
pamayanan. 


6. Itinutulak nito ang isang Muslim sa pagsasaliksik ng kaalaman sa batas ng Islam, dahil ito 
ang makakatulong sa kanya upang tuparin ang mga tungkulin sa batas ng Islam at 
pagsamba sa Allah 38 sa pamamagitan ng liwanag mula sa gabay ng Banal na Quran at 
Sunnah ng Propeta 385. Pagsisikapan nila ang pagsaliksik ng kaalaman tungkol sa mga 
alituntunin ng Zakah upang maipamahagi nila sa tamang pamamaraan. 


7. Ito ay isang paraan upang pagpalain ng Allah 35 ang mga ari-arian ng isang Muslim, upang 
palaguin at pangalagaan ang mga ito. 

8. Sa pamamagitan ng Zakah, ang kayamanan ay nagagawang umikot sa lipunan at upang 
lalong lumago ang ekonomiya ng lipunan. 


(Su An hue a6-a2 


120 


Sino ang dapat na magbigay o magbayad ng Zakah? 


Ang Zakah ay obligado para sa mga Muslim na nagmamay-ari ng nisab (pinakamaliit na 
halaga) na pag-aaring kinakailangan kuhanan ng Zakah at mayroong sapat na mga kondisyon. 
Sinabi ng Allah #Esa Qur'an: 


Pa 
“Kumuha ka (O Muhammad) ng kawanggawa mula sa kanilang kayamanan upang 
sila ay mapadalisay nito at ito ay lalo pang mag-ibayo...” ' 


At ang ebidensiya mula sa Sunnah ay: Isinalaysay ni Ibn 'Umar 3s: Sinabi ni Propeta 
Muhammad 385: “Ang Islam ay nakatayo sa limang haligi: Shahadatain, pagsasagawa ng Salah, 
pagbabayad ng Zakah, pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, at ang Hajj sa Makkah.” ? 


Ang hatol para sa mga hindi nagbabayad ng Zakah 


“Ang isang tao na tumatanggi na ang Zakah ay obligado para sa isang Muslim ay maituturing 
na walang pananampalataya (kafir). Ang isa naman na naniniwala na ito ay obligasyon ng isang 
Muslim, subalit hindi naman niya ito binabayaran ay maituturing na “Fasiq" (isang tao na 
gumagawa ng malaking kasalanan). Ang kanyang Zakah ay maaaring kunin sa kanya ng 
sapilitan (kung kinakailangan) ng isang pinuno ng mga Muslim. Maraming mga talata at mga 
ahadith ang nabanggit upang balaan ang mga tao ukol sa mga kaparusahan ng di pagbabayad 
ng Zakah sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Sinabi ng Allah 35: 


PATO Gta ps abt gk ic 
iasa 


“At silang mga nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi ginugugol sa landas ng Allah 
- ibigay sa kanila ang balita ng isang mahapding parusa. Sa araw na iyon ay 
paiinitin sa Apoy ng Impiyerno at pagkaraan ito ay tatatak sa kanilang mga noo, 
sa kanilang mga tagiliran at sa kanilang mga likod, at ang sasabihin sa kanila, ito 
ang anumang inyong tinipong yaman para sa inyong mga sarili, kaya inyong 
lasapin ang inyong pinag-ipunan.” 


Isinalaysay ni Abu Hurairah “3c na sinabi ni Propeta Muhammad 25 : “Walang sinumang 
nagmay-ari at nag-impok ng kayamanan (ginto at pilak) at hindi nagbayad ng Zakah bagkus 
ang kanilang mga kayamanan ay palinitan sa Apoy ng Impiyerno, ito ay ihuhubog at itatatak sa 
kanilang mga noo at taligiran at likuran. At sa tuwing lumamig ito ay ibabalik ulit sa init ng 
apoy, hanggang sa hukuman ng Allah ang Kanyang mga alipin sa araw na ang katumbas ay 
50,000 taon. Pagkatapos ay ituturo sa kanila ang kanilang daan, maaaring patungo sa Paraiso 0 
sa Impiyerno”? 


(N15uah Atmatuho: 03 
(@) Buhay at Musi 

(0) Suah At aubaho 335 
(8) Musi 


121 


s5 


Nakasulat na Pagsasanay 


TI. Kumpletuhin ang mga sumusunod: 
a. Ang kahulugan ng Zakah sa Salita: 


b. Ang kahulugan ng Zakah sa Islamikong pananaw: 


Cc. Kabilang sa mga kabutihan ng Zakah at mga benipisyo nito para sa pamayanan at sa 
bawat isa ay: 


nG 
p3 
3. 


d. Ang dapat na magbabayad ng Zakah ay: 


T2: “Ano ang hatol sa sinuman na tumatanggi sa pagiging obligado ng Zakah? 


T3: Ano ang hatol sa sinuman na hindi nagbabayad ng Zakah? 


122 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabikc Pagkasulat Kahulugar 


123 


Pangalawang Aralin 


Mga Alintuntunin ng Zakah 


Itatagal: 


pa 


Isang Oras 


Mga Layunin: 

Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 

Mabilang ang mga kondisyon ng Zakah. 

Matandaan ang mga uri ng kayamanan na dapat kuhanan ng Zakah. 
Maniwala sa kahalagahan ng Zakatul-Fitr. 

Maintindihan ang kahulugan ng Zakatul-Fitr 

Matandaan kung kailan ibibigay ang ZakatulFitr. 

Malaman kung ilan ang halaga ng Zakatuf-Fitr. 


Kabuuan ng Aralin: 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Unang Aralin sa Yunit ng Zakah 


124 


Ang Mga Kondisyon ng Zakah 


1. Islam: Ang Zakah ay isang gawaing pagsamba, at tatanggapin lamang mula sa isang Muslim. 


2. Pagmamay-ari: ang kayamanan ay kumpletong pag-aari at walang pangamba sa pagkasira 
o pagkawala, at maaaring gamitin ng may-ari sa lahat ng panahon. Halimbawa, ang 
kayamanan na ibinigay (wagf) para sa mga mahihirap, mga Masjid, o sa mga organisasyon 
para sa kawanggawa ay walang Zakah. 

3. Nisab: ito ay ang pinakamaliit na halaga na dapat na naipon ng isang Muslim upang ang 
Zakah ay maging obligado para sa kanya. Ang bawat ari-arian ay may iba't ibang 
alituntunin upang maging obligado ang pagbibigay ng Zakah para dito, Ang nisab ng ginto 
ay iba sa nisab ng hayop at bawat uri ng ari-arian ay mayroong nakatakdang nisab. 


4. Paglipas ng Isang Buong Taon: Kailangan na naging pag-aari ng tao ang nisab sa loob ng 
isang buong taon (Kalendaryong Islamiko). Kapag hindi umabot sa nisab ang halaga ng 
kayamanan bago makumpleto ang isang buong taon ay hindi kailangang magbigay ng 
Zakah. Sa ganitong paraan nahihimok ang isang Muslim na mamuhunan ng kanyang 
kayamanan at hindi itatago lamang at hindi gagamitin, upang siya at ang kanyang 
pamamayan ay makinabang mula sa kanyang kinita. Hindi kasama ang mga pananim sa 
kondisyon ng paglipas ng isang buong taon dahil ang Zakah ng mga ito ay ibinibigay 
pagkatapos ng anihan, kung ang nisab ay naabot. Sinabi ng Allah 35: 


8 maalat ph ASS iy 


“Magbigay ng karampatang kabayaran sa araw ng pag-ani nito: 


Mga ari-arian na kinakailangang kuhanan ng Zakah 


Ang Zakah ay dapat bayaran mula sa sumusunod na mga ari-ariat 


1. Ginto at Pilak: Ang nisab ng ginto ay kinakailangang umabot ng 85 gramo, at 595 gramo 

naman para sa pilak. Ito ay kinakailangan na naging pag-aari sa loob ng isang taon 
(kalendaryong Hijr). Kapag naabot ang dalawang kondisyon na ito, kinakailangan itong 
kunan ng 2.596 bilang Zakah. 
Pareho din ang kondisyon para sa lahat ng uri ng salapi. Kapag ang salapi ay naging 
pag-aari sa loob ng isang buong taon at nakaabot ng Nisab ay kinakailangang kunan ng 
2.596 mula sa halaga nito bilang Zakah, sa pamamagitan ng paghahati ng salapi sa 40 na 
bahagi. Halimbawa: P10,000/40 z P250. Ito ang halaga ng zakah na dapat bayaran 

2. Zakah para sa mga negosyo at mga panindang bagay: Kabilang dito ang anumang 
gagamitin sa pangne-negosyo upang kumita. Ang lahat ng kayamanang pag-aari ng isang 
tao na balak niyang ipang-negosyo ay dapat bayaran ang Zakah. Kabilang din sa 
pakikipagkalakal ang kabahagi (shares Of stock) ng isang Muslim sa mga kumpanya. 

3.Ang mga hayop: Kamelyo, Baka, Tupa at Kambing. 

4. Ang mga produkto ng lupa: Kabilang dito ang mga butil, bungang-kahoy at mga 
produkto ng agrikultura. 

Ang kabuuang paliwanag para sa mga ari-arian na dapat bayaran ang Zakah ay nasa ikalawang 

baytang sa kapahintulutan ng Allah 38. 


(0) Suah Abawam 62141 


125 


Ang Zakatul-Fitr 


Ito ay kawanggawa mula sa pagkain na ibinibigay ng isang Muslim pagkatapos ng buwan ng 
Ramadhan. Tinawag ito na Zakatul-Fitr hango sa pagtigil ng pag-aayuno ng Ramadhan (Fitr. 
“Ang layunin nito ay upang linisin ang isang nag-aayuno mula sa hindi kanais-nais na nagawa 0 
nasabi sa panahon ng Ramadhan na nakababawas sa gantimpala ng isang nag-aayuno at 
nakasisira sa pag-aayuno nito. 


Sinabi ni Ibnu Abbas “3.: "Ipinag-utos ng Propeta ang pagbibigay ng Zakatul-Fitr upang 
linisin ang nag-aayuno mula sa mga masasamang nagawa 0 salita sa panahon ng 
Ramadhan, at upang maipakain sa mga nangangailangan. Ang sinumang nagbigay nito 
bago ang Salatul-'Eid ay nakapagbigay ng katanggap-tanggap na Zakah, at sinuman ang 
nagbigay nito pagkalipas na ng Salatul-Eid ay nagiging isa na lamang itong ordinaryong 
kawanggawa (sadaqah)"." 


Maliwanag mula sa Hadith na ito na ang Zakatul-Fitr ay obligado sa bawat isang Muslim, bata 
0 matanda, lalaki o babae, kapag mayroon siyang sobrang pagkain na kanyang kailangan sa 
araw ng 'EidukFitr. 


Obligado rin ito sa kung sino ang ipinanganak o yumakap ng Islam sa gabi bago mag “EidulFitr 
pagkatapos lumubog ang araw sa huling araw ng buwan ng Ramadhan. Kanais-nais naman ito 
ngunit hindi obligado para sa sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. 


Anong oras dapat ibigay ang Zakatul-Fitr? 


Dapat itong ibigay bago ang Salah ng “Eidul-Fitr. Maaari din ibigay ito ng isa o dalawang araw 
bago matapos ang buwan ng Ramadhan, tulad ng sinabi ng Propeta 385: "Sinuman ang 
magbigay nito bago ang Salatul-Eid ito ay katanggap-tanggap na Zakah, at sinuman ang 
magbigay nito ng pagkatapos ng Salatul-Eid ay isa na lamang itong Sadagalr. 


Ano ang halaga ng Zakatul-Fitr? 


Ang Propeta 385 ay naglagay ng hangganan para sa Zakatul-Fitr na isang sa'a (sukat na 
katumbas ng apat na punong magkadikit na kamay ng isang lalaking katamtaman ang laki) 
mula sa pagkain, tulad ng Hadith ni Ibnu 'Umar 3: “Ipinag-utos ng Propeta ang Zakatul-Fitr 
sa Ramadhan ng isang sa'a na datiles o sebada (barley) para sa alipin at malayang tao, 
lalaki at babae, bata at matanda mula sa mga Muslim, at kanyang ipinag-utos na ibibigay 
ito bago lalabas ang mga tao patungong Salatul-Eid”. ” 


“Ang obligado ay isang sa'a sa lahat ng uri ng pagkain na tulad ng sata ng Propeta 385. Ang saa 
ay katumbas ng apat na mudd. Ang isang mudd ay katumbas ng punong magkadikit na kamay 
ng isang lalaking katamtaman ang laki, hindi matangkad at hindi mababa. 


Maaaring ibigay ito ng isang Muslim mula sa kung ano ang uri ng kinakain sa kanyang bayan 
gaya ng bigas, trigo, mais o iba pa, kahit hindi nabanggit sa Hadith na ito. Hindi maaaring ibigay 
ang katumbas na halaga nito sa pera dahil ang sinabi ng Propeta 325ay pagkain hindi pera. 


(1) Aba Damo atb sah 
1G) Abu Dowood tb aah 
(G) muka 


126 


Lg 


N2: 


LE? 


ve 


Nakasulat na Pagsasanay 


Kumpletuhin ang mga sumusunod: 


Ang nisab ng ginto ay: atang nisab ng pilak ay: 


b. Ang Zakatulitr ay obligado sa bawat: 


c. Ang halaga ng ZakatukFitr ay: 
obligadong ibigay ito bago ang: 
at maaari rin ibigay bago: 


d. Ang hatol sa pagbibigay ng Zakah para sa sanggol sa sinapupunan ay: 


Anu-ano ang mga kondisyon upang maging obligado ang Zakah? 
" 

pi 

3 

4 

5. 

Isulat ang mga pag-aari na dapat binabayaran ang Zakah: 

" 


2 


127 


Mga Bagong Salita at Termino 


128 


“O kayong mga mananampalataya! Ang pag-aayuno ay 
ipinag-utos sa inyo, na kagaya ng pag-uutos sa mga nangauna sa inyo, 


upang kayo ay maging Al-Muttaqun.” (magkaroon ng takot sa Allah).”” 


Yunit ng Siyam 


(Pag-aayuno) 


(ON Suah Abbagaaha: 18 


a 3G aa 


Talaan ng mga Nilalaman 


Mga Paksa 


Kailan magsimula at kailan magtatapos ang buwan ng Ramadhan?) 


Kabutihan ng pag-aayuno 


Ang karunungan (wisdom) ng Pag-aayuno 


UU 


Nakasulat na Pagsasanay 


Mga Bagong Salita at Termino 


i 


(CL. Ang Mga Kondisyon ng Pag-aayuno 


Ang alituntunin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ) 


Ang oras ng pag-aayuno 


Mga nakasisira ng Pag-aayuno 


Mga gawaing hindi nakasisira ng Pag-aayuno 


| 
| 
USON 


An 
UN 


JE D) 
Nakasulat na Pagsasanay CJ 
Mga Bagong Salita at Termino N 


|, SS Gi EN Pa O AA Sissi 


- a 
0 0 0 0 000 0 00 80... 


Unang Aralin 


Ang Pag-aayuno 


Itatagal: 


pa 


Isang Oras 


Mga Layunin: 
Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 


Maintindihan ang kahulugan ng Siyam (pag-aayuno). 
Matandaan ang mga alintuntunin ng pag-aayuno sa buwan ng 
Ramadhan. 

Malaman ang kabutihan na dulot ng pag-aayuno. 
Maipaliwanag ang karunungan (wisdom) sa pag-aayuno. 


Kabuuan ng Aralin: 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 
Pag-aaral ng panimula 


Kaakibat na 


Pag-aaral ng Yunit ng Taharah 


132 


Ang Kahulugan ng Siyam (Pag-aayuno) 


Ang kahulugan sa salita ay: Pagpigil ito ay hinango mula sa pandiwang “sama” na ang ibig 
sabihin sa wikang Arabe ay “hawakan o pigilin: 

Ang kahulugan sa Islamikong pananaw ay: Ang pagsamba sa Allah 38 sa pamamagitan ng 
pag-iwas sa pagkain, inumin at sa pakikipagtalik sa asawa, ganundin sa lahat ng mga gawaing 
makasisira ng pag-aayuno, mula sa bukang-liwayway hanggang sa paglubog ng araw. 


Ang Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan 


Ang Siyam ay ang ika-apat sa mga haligi ng Islam. Ang buwan ng Ramadhan ay ang ika-9 na 
buwan sa kalendaryong Hijri (Kalendaryong Islamiko) na nakabatay sa buwan (moon). Kaya 
ang buwan ng Ramadhan ay iba-iba ang kapanahunan ng taon, minsan ay sa panahon ng 
tag-lamig, minsan naman ay sa panahon ng tag-init. Ang buwan ng Ramadhan ay maaari ding 
29 araw0 30 araw, sapagkat ang simula ng mga buwan (months) ay naka-batay sa paglabas ng 
hilaal o bagong-buwan (new moon) sa kanluran, kaya hindi magkakatulad ang mga buwan. 


Kailan magsisimula at magtatapos ang 
buwan ng Ramadhan? 
Ang buwan ng Ramadhan ay magsisimula kapag nakita na ang hilaal sa huling araw ng buwan 
ng Sha'ban (ika-8 buwan sa kalendaryong Hijjri). Sinabi ng Allah 36 : 
pataas 


“Sinuman sa inyo ang makakita ng buwan (ng Ramadhan) ay dapat mag-ayuno.” " 


Ang buwan ng Ramadhan ay ang ika-9 na buwan sa kalendaryong Hijri. Ang buwan ng Arabe. 
ay nakabatay sa hilaal o bagong-buwan (eng. new moon) kung kaya minsan ito ay 29 araw, 
minsan naman ay 30 araw. Ang bawat buwan ay magsisimula sa paglabas ng hilaal 
Magsisimula ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan kapag nakita ang hilaal. Kapag hindi 
nasilayan ang hilaal ng Ramadhan sa ika-29 araw ng Sha'ban ay kukumpletuhin ang bilang ng 
Sha'ban ng 30 araw, at magsisimula na ang pag-aayuno pagkatapos nito. 


Sinabi ni Ibn Umar 4b: Sinabi ng Propeta 385 : "Huwag magsimulang 
mag-ayuno (sa Ramadhan) hangga't hindi ninyo nakikita ang bagong 
buwan, at huwag tapusin ang pag-aayuno hanggang sa makita ninyo 
ito: subalit kung maulap ang panahon, tuusin na lamang ito (kung 
ilang araw ang para sa buwang iyon)” ? 

At hindi maaaring magsimulang mag-ayuno ng isa o dalawang araw 
bago mag-umpisa ang buwan ng Ramadhan bilang pagbabaka-sakali 
sapagkat ipinagbawal ito ng Propeta 25. 


Isinaad ni Abu Hurairah “4s: Sinabi ng Propeta 35 : “Huwag mag-ayuno 
ng isa 0 dalawang araw bago ang buwan ng Ramadhan, maliban sa 
isang tao na nakagawian na ang magsagawa ng pag-aayuno: maaari 
siyang mag-ayuno sa mga araw na yaon.” 

(0 3wah AbBaguah2 : 185 

(2 Baha at asi 

(G) Bkahaat Nai 


133 


Ngunit ang pag-aayuno ay pinahihintulutan kapag tumapat ang huling araw ng buwan ng 
Sha'ban sa nakagawian nang pag-aayuno ng isang Muslim tulad ng pag-aayuno ng Huwebes o 
Lunes, dahil ang kanyang intensiyon ay hindi ang iwasan ang posibilidad na ang araw na iyon 
ay posibleng araw na ng Ramadhan. 


Ang buwan ng Ramadhan ay magtatapos kapag nakita na ang hilaal ng Shawwal (ika-10 
'buwan ng kalendaryong hijri). Kung kaya, dapat abangan sa ika-29 ng Ramadhan ang paglabas 
ng hilaal ng Shawwal. Ang sinumang makakita nito ay dapat ipagbigay alam ito sa mga 
kinauukulan. Kailangan din na mayroong makasaksi na dalawang Muslim bago mapatunayan 
ang paglabas ng hilaal, hindi katulad sa simula ng Ramadhan na isang Muslim lamang ang 
kinakailangang makakita ng hilaal. 


Kabutihan ng pag-aayuno 


Ang pag-aayuno ay isang dakilang pagsamba sa Allah 35 at ang gantimpala nito ay walang 
nakakabatid maliban sa Allah 38: 


Isinalaysay ni Abu Hurayrah s8: sinabi ng Propeta 38 na sinabi ng Allah 38: “Ang lahat ng gawa 
ng angkan ni Adam ay para sa kanya maliban sa Siyam sapagkat ito ay para sa Akin at Ako ang 
magbibigay ng gantimpala sa kanya. Ang pag-aayuno ay tulad ng isang kalasag. Sa loob ng 
araw na nag-aayuno ang isang tao ay iniiwasan niya ang lahat ng pagnanasa sa asawa at lahat 
ng masamang gawain. Kapag ang isang nagaayuno ay iniinsulto o inaaaway ng ibang tao, ang 
sasabihin niya ay ako ay nag-aayuno: Sumumpa ang Propeta Muhammad sa Kanya na may 
hawak ng kanyang buhay na ang hindi kanais-nais na amoy ng bibig ng isang nag-aayuno ay 
mas mabango kaysa sa pabangong musk sa paningin ng Allah. At mayroong dalawang 
kasiyahan sa taong nag-aayuno: nasisiyahan siya kapag tinapos ang kanyang pag-ayuno at 
kapag nakatagpo na niya ang kanyang Rabb: " 

Isinalaysay ni Sahi 4a: sinabi ng Propeta 38: “Katunayan, mayroong pintuan sa paraiso na ang 
pangalan ay Ar-Rayyan. Dito pumapasok ang mga nag-aayuno pagdating ng araw ng muling 
pagkabuhay at walang sinumang makakapasok dito maliban sa kanila. Sasabihin sa kanila: 


“nasaan na ang mga nag-aayuno?” Kung kaya tatayo sila upang pumasok. Walang sinumang 
makakapasok maliban sa kanila, at isasara na ito kapag nakapasok na sila”?! 


Ang karunungan (wisdom) ng Pag-aayuno 


Ang pangunahing layunin ng Ppag-aayuno ay upang makamit ang pagiging matuwid at 
magkaroon ng takot sa Allah 38, tulad ng sinabi ng Allah 38: 

gk BI pis a cpa Jb CHU pal Si 

“O kayong mga mananampalataya! Ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo, katulad 


ng pag-uutos nito sa mga taong nauna sa inyo, upang kayo ay maging 
A-Muttaqun (matuwid at may takot sa Allah)” ”' 


[NY Bka at Musi 
(2) Bud at Musi 
(3) Suah AbBaganh? 163 


134 


Tunay na ang isang Muslim ay nag-aayuno bilang pagsunod sa kautusan ng Allah 3E. Batid 
man niya o hindi ang karunungan na nakapaloob sa kautusang ito, ginagawa niya ang 
pag-aayuno dahil ito ay ipinag-utos sa kanya ng kanyang Tagapaglikha at Panginoon, at 
ganoon din sa lahat ng uri ng pagsamba. Subalit hindi naman nangangahulugan na hindi na 
natin aalamin ang karunungan na makukuha sa kautusang ito. Batid natin na anumang 
kautusan na nagmula sa Allah 35 ay may karunungang dulot at lohikal na kadahilanan na 
maaaring alam natin o hindi. Bagamat hindi natin ito alam sa ngayon, maaaring ang mga 
susunod na henerasyon ang makatutuklas at makababatid. Tulad ng mga kapakinabangang 
pangkalusugan na natuklasan ng mga dalubhasang mang-gagamot na dulot ng pag-aayuno 
dahil sa progreso ng medisina. 


“Ang ilan sa mga karunungan at benepisyo ng pag-aayuno ay ang mga sumusunod: 


“Itinuturo nito sa isang Muslim ang prinsipyo ng katapatan at kadalisayan. Ang pag-aayuno 
ay isang lihim na pagsamba sa Allah 38 na walang nakakaalam at walang nakakakita mali- 
ban sa Allah 35, dahil kapag ang isang Muslim ay nag-iisa kaya niyang kumain at uminom 
na walang nakakakita sa kanya, ngunit ang pumipigil lamang sa kanya ay ang katapatan at 
pagmamahal niya sa Allah 38. 

2. Ang pag-aayuno ng isang Muslim ay tanda ng kanyang katiyakan sa mga pangako ng Allah 
58 at pagtitiwala sa napakaraming gantimpala mula sa Allah 38 para sa sinuman na sumu- 
nod sa Kanyang mga kautusan. Pinipigil at tinitiis niya ang mga bagay na nais ng kanyang 
sarili dahil sa pag-asa at pangarap sa mga gantimpalang pangako ng kanyang Rabb. 

3. Tinuturuan ang isang Muslim ng kahulugan ng pagmamasid ng Allah 38 sa praktikal na 
paraan. Walang nakakakita sa kanyang pag-aayuno maliban sa Allah 35 at ito ang nagsa- 
sanay sa kanya sa pagmamasid ng Allah 38 sa lahat ng kanyang mga gawain sa kanyang 
buhay. Hindi siya sasalungat sa mga kautusan ng Allah 38 habang siya ay nabubuhay, at 
hindi na nangangailangan pa ng tagabantay mula sa kinauukulan upang gampanan ang 
kaniyang tungkulin. 

4. Tinuturuan ang isang Muslim ng pagiging mapag-pasensiya at matiisin at magkaroon ng 
kakayahang kontrolin at pagbawalan ang kanyang sarili sa mga bawal na pagnanasa. Sinu- 
man ang kaya na magpigil sa pagkain at pag-inom samantalang ito ang mga pangunahing 
kailangan ng buhay ay kaya rin niyang umiiwas at layuan ang mga ibang bagay na hindi 
naman gaano kailangan sa kanyang buhay tulad ng paninigarilyo. 

5. Tinuturuan siya na madama ang nararamdamang paghihirap ng ibang mga tao. Sa tuwing 
makakaramdam siya ng gutom at uhaw ay maaalala niya ang nadarama ng milyon-milyong 
mga tao na walang makain, kung kaya magkakaroon siya ng awa para sa kanila at kaagad 
siyang tutulong sa kanila at siya ay magpapasalamat sa Allah 38 sa kanyang mga biyaya na 
hindi ibinigay sa iba. 

6. Ang pag-aayuno ay nagpapalaya sa isang Muslim sa kontrol ng mga bagay na nakagawian. 
'Ang kanyang kakayahang mapalaya ang sarili sa kinasanayang pagkain at pag-inom at iba 
pang nakakasira ng pag-aayuno sa loob ng naitalagang mga oras ay nagbibigay ng tiwala 
'sa kanyang sarili na kaya niyang umiwas sa kahit anong iba pang kinasanayan at hindi siya 
magiging bihag nito. 

7. Makakamit niya ang ibig sabihin ng kapatiran ng mga Muslim sa Islam, sapagkat ang lahat 
ng mga Muslim ay nag-aayuno at tumitigil ng pag-aayuno ng parehong oras. 

8. Makakamit niya ang ibig sabihin ng Taqwa (pagkatakot sa Allah 38) sa pamumuhay ng 
isang Muslim, at ito ang pinaka hinahangad sa pag-aayuno, tulad ng sinabi ng Allah 38: 
“upang kayo ay maging Al-Muttaqun (may tunay na pagkatakot sa Allah)". 


(1) sah Alaagarah 251 


135 


s5 


Nakasulat na Pagsasanay 
TI. Kumpletuhin ang mga sumusunod: 
a. Ang ibig sabihin ng Siyam sa Salita ay: 


atang ibig sabihin ng Siyam sa Islamikong Pananaw ay: 
b. Mag-uumpisa ang buwan ng Ramadhan kapag: 


at magtatapos naman kapag: 


c. Ang hinahangad sa pag-aayuno ay upang makamit ang: 


di Ang buwan ng Ramadhan ay ika: sa kalendaryong Hi 


T2: Magbigay ng mga kabutihan ng pag-aayuno, at mga benepisyo nito? 


" 


136 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko Pagkasi 


Pagtigil ng pag-aayuno 


Hukom, Hatol: Panuntunan: 
Alituntunin 


137 


Pangalawang Aralin 


Ang mga alituntunin ng Pag-aayuno 


Itatagal: 


@: 


Isang Oras 


Mga Layunin: 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
YO kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 35 na: 

Maibigay ang mga kondisyon ng pag-aayuno. 

Maipaliwanag ang mga alituntunin ng pag-aayuno. 

Malaman ang oras ng pag-aayuno. 

Matandaan mo ang mga magpapawalang-bisa ng pag-aayuno. 

Kabuuan ng Aralin: 
jp 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Unang aralin sa Yunit ng Siyam 
Mga aralin sa Yunit ng Taharah 


138 


Ang Mga Kondisyon ng Pag-aayuno 


Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ay obligado para sa bawat isang Muslim sa mga 
sumusunod na kondisyon: 


1. Muslim: Ang pag-aayuno ay isang gawaing pagsamba sa Allah 35. Ang lahat ng uri ng 
pagsamba ay hindi tatanggapin maliban sa isang Muslim, na kung kaya kahit pa mag-ayuno 
ang isang kafir (walang pananampalataya) ay hindi ito tatanggapin mula sa kanya. 


2. Tamang gulang at tamang pag-iisip: Ang tamang gulang ay ang sinuman na umabot ng 
gulang na dapat nang magsagawa ng mga ipinag-uutos sa Islam. Ang batang maliit ay hindi 
obligadong mag-ayuno, ngunit kanais-nais ito bilang pagsasanay para sa kanya. At kapag 
batid na niya ang pagitan ng masama at mabuti ang kanyang pag-aayuno ay magiging 
tama. Ang tamang pag-iisip naman ay ang hindi nasisiraan ng bait dahil sa pagkabaliw o 
katandaan, kaya hindi tama ang pag-aayuno ng sinuman na wala sa tamang pag-iisip 
sapagkat hindi ito nagkakaroon ng Niyyah (intensyon). 


3. May kakayahang mag-ayuno: Hindi nakakasira sa kanyang kalusugan at buhay. Sinuman 
ang walang kakayahan dahil sa katandaan o sakit na walang lunas ay hindi na dapat 
mag-ayuno ngunit dapat magpakain ng isang Miskin (mahirap) sa bawat araw ng 
Ramadhan. Isinalaysay ni lbnu Abbas s8s: “Pinapayagan ang sinumang ubod ng katandaan 
na hindi na mag-ayuno at siya ay magpapakain na lamang sa bawat araw ng isang Miskin 
at hindi na kailangan pang magbayad ng pag-aayuno". 

4, Nasa kanyang lugar ng tirahan: Ang manlalakbay ay hindi kinakailangan mag-ayuno 
ngunit dapat niyang bayaran ang mga araw na hindi siya nag-ayuno kapag nakabalik na sa. 
kanyang bayan kung ang kanyang paglalakbay ay hindi para sa mga ipinagbabawal 
(haram). 

5. Kapag walang nakahahadlang: Tulad ng regla ng babae at pagdurugo na sanhi ng 
panganganak para sa mga kababaihan. Ipinagbabawal na mag-ayuno ang babae sa. 
katayuang ito ngunit dapat pagbayaran ang mga araw na hindi nakapag-ayuno sa buwan. 
ng Ramadhan pagkatapos ng regla o mawala na ang pagdurugo. 

Ang lahat ng nabanggit ay mga kondisyon na dapat makamit upang maging obligado ang 


pag-aayuno, kaya hindi obligado ang pag-aayuno sa sinuman na wala ang isa man sa mga 
nabanggit na mga kondisyong ito. 


Mayroong pang isang mahalagang kondisyon upang maging tama ang pag-aayuno: ang 
Niyyah (intensyon). Sinuman ang nagnanais na mag-ayuno ng obligadong pag-aayuno tulad 
ng Ramadhan, o magbayad ng araw ng pag-aayuno sa Ramadhan ay kinakailangang 
magkaroon ng intensyon sa gabi bago ang araw ng pag-aayuno, tulad ng sinabi ng Propeta 328: 
“Sinuman ang hindi nakapag-intensyon sa gabi bago ang araw ng pag-aayuno bago sumikat 
ang bukang-liwayway ay hindi nakapag-ayuno”. 

Hindi na kinakailangang magkaroon ng intensyon sa gabi para sa mga boluntaryong 
pag-aayuno. Maaari siyang mag-intensyon bago mag tanghali kung hindi siya nakagawa ng 
anuman na makakasira ng pagaayuno, tulad ng isinalaysay ni Aisha uae: Isang araw 
dumating ang Propeta at nagsabi: “Mayroon bang kahit na anong makakain?" Sinabi namin: 
"wala! Sinabi niya: "Kung ganoon ako ay nag-aayuno. Isang araw dumating naman siya at 
sinabi namin: “Mayroon nagregalo sa atin ng Hais (pagkain). Sinabi niya: “Ipakita mo sa akin 
sapagkat ako ay nag-aayuno mula pa kaninang umaga, at siya ay kumain. ? 

(nalang nA Ora ata Hk at ay Sabe 


(Q] binalayay ng Lina 
(3 aralaysy ni Muslim 139 


Mga alituntunin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan 


Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ay obligado sa bawat Muslim na nasa tamang gulang 

at pag-iisip. Tulad ng sinabi ng Allah 38: 

A333 KEI 38S a dl AG a KI AIN sali op 

O kayong mga mananampalataya! Ang pag-aayuno ay ipinag-uutos sa inyo, 

katulad ng pag-uutos nito sa mga taong nauna sa inyo, upang kayo ay maging 
Al-Muttaqun (may tunay na pagkatakot sa Allah). ” 


atsinabi rin ng Allah 35: 
HEN PSG ag gabo 


GG Ga GAS 3 AN AG IN ng Ag 


oy Eh 
Buwan ng Ramadhan kung kailan ipinahayag ang Qur'an bilang gabay sa 
sangkatauhan, ganundin naman bilang maliwanag na palatandaan na gabay at sa 
paghatol (sa pagitan ng tama at mali). Sinuman sa inyo ang naroroon sa 
kani-kanilang mga tahanan sa panahong ito, gugulin ito sa pag-aayuno. ” 


At ang katibayan mula sa sunnah ng Propeta 285 ay: Isinalaysay ni Abdullah bin "Umar ibn 
al-Khattab As, sinabi niya: Narinig ko ang Propeta Muhammad 385 na nagsabi: "Ang Islam ay 
nakabatay sa limang haligi: pagtestigo na walang sinuman ang may karapatang sambahin 
kundi ang Allah at si Muhammad ay Kanyang Sugo, pagsasagawa ng Salah, pagbabayad ng 
Zakah, Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan at ang Hajj sa Bahay ng Allah.” ”' 


Ang mga maysakit at manlalakbay ay pinapahintulutan na huminto sa pag-ayuno. Ganoon din 
ang babaing nagdadalang-tao kapag natatakot siya para sa kanyang sarili o sa kanyang anak sa 
sinapupunan, pati na rin ang babaing nagpapasuso ng kanyang anak kapag nangangamba 
para sa kaniyang anak. 


Sinuman ang nakasira ng kanyang pag-aayuno na may sapat na dahilan ay dapat din bayaran 
pagkatapos ng Ramadhan. At ang mga kapaliwanagan ay matutunghayan sa pangalawang 
baytang sa kapahintulutan ng Allah 38. 


Ang oras ng pag-aayuno 


Ang pag-aayuno ay magsisimula sa madaling-araw sa pagpasok ng oras ng SalatukFajr, 
hanggang sa paglubog ng araw sa oras ng Salatul-Maghrib. Ang isang nag-aayuno ay hin 
dapat kumain o uminom o di kaya'y gumawa ng anumang nakakasira ng pag-aayuno sa buong 
maghapon. Sinabi ng Allah 35 sa Quran: 


KN Iah NE AA na ng a a La RT Gao FS ps NG 
.wat kumain at uminom hanggang sa ang puting hibla (liwanag) ng bukang 
liwayway ay magpakita sa inyo, na magpapa-iba sa itim na hibla (kadiliman ng 


gabi), at pagkatapos ay kumpletuhin ang inyong pag-aayuno hanggang sa. 
pagdating ng gabi...” 


Ang katibayan mula sa Sunnah ng Propeta 283 Sinabi ni "Umar a85: sinabi ng Propeta 383 “Sa 
pagdating ng gabi, pagkawala ng liwanag at paglubog nang araw, ang nag-aayuno ay dapat 
nang huminto sa pag-aayuno (para sa araw na yaon)” ? 

10 Surah Aagarah 2:18 (2) Sura ABagwa 2-165 


1) naay ni Buan at Mas 4) Sm Agra 2: 187 
(Gtaralapay uc Mt 


140 


Mga nakasisira ng Pag-aayuno 


Dapat iwasan ng isang nag-aayuno ang lahat ng nakakasira ng pag-aayuno, tulad ng: 

1. Pagkain, pag-inom, o anuman na nagbibigay ng sustansya sa katawan, gaya ng pagtuturok 

ng mga likido na pinapadaan sa ugat (LV. liquids) gaya ng dextrose. Sinuman ang gumawa 

nito at alam niya na makakasira ito ng pagaayuno at alam niya na siya ay nag-aayuno at 

ginawa pa rin niya ito, ay nasira niya ang kanyang pag-aayuno. Dapat niyang bayaran ang 

araw na ito ng pag-aayuno. Ngunit hindi masisira ang pag-aayuno kung ito ay nagawa dahil 

sa pagkalimot, kaya dapat ituloy ang pag-aayuno at walang dapat bayaran. 

Sinadyang pagsusuka. 

May regla at ang dinudugo dahil sa panganganak. 

Ang pakikipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadhan. 

Sinadyang pagpapalabas ng semilya. Ang hindi sinasadyang paglabas ng semilya (tulad ng 

wet dreams) ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. 

6. Pagkuha ng dugo mula sa katawan tulad ng pagdo-donasyon ng dugo, at hjaama 
(cupping: isang paraan ng pagkuha ng maruming dugo sa katawan). 


Mga gawaing hindi nakasisira ng Pag-aayuno 


1. Ang pagkain o pag-inom nang dahil sa pagkalimot ay hindi nakakasira sa pag-aayuno. 
Isinalaysay ni Abu Hurairah “4s: sinabi ng Propeta 385: "Sinuman ang nakalimot habang 
nag-aayuno at siya ay kumain 0 uminom, dapat niyang ipagpatuloy at kumpletuhin ang 
kanyang pag-aayuno. Ang Allah ang nagpakain sa kanya at nagkaloob sa kanya ng inumin." 
5a bersiyon ni Hakim: “Sinuman ang nakasira ng pag-aayuno dahil sa pagkalimot, hindi 
na niya ito kailangang ulitin o bayaran pa.” ? 


2. Kung siya ay nagising na nasa kalagayan ng janabah sa araw ng kanyang pag-aayuno, ang 
kanyang pag-aayuno ay tama. Dapat lamang niyang linisin ang kanyang sarili (ghus| para 
sa pagsasagawa ng Salah. Ibinalita nina 'Aisha at Umm Salama. “este, “karaniwang 
bumabangon ang Propeta 385 sa madaling-araw habang nasa kalagayan ng Janabah 
(nakipagtalik sa asawa), at pagkatapos siya ay maliligo at mag-ayuno." Sa salaysay ni Umm 
Salamah xp "...t hindi siya nagbabayad." 

3. Hindi sinasadyang pagsusuka: Ang pag-aayuno nito ay tama. Isinalaysay ni Abu Hurairah 
“bo, sinabi ng Propeta 85: "Sinuman ang nagsuka (habang nag-aayuno) wala siyang 
gagawing kabayaran para dito, subalit kung ito ay sinasadyang pagsusuka, mayroon siyang 
dapat na bayaran.” ? 

4. Ang paggamit ng pabango, maliban lamang kung ito ay may usok tulad ng bakhur na 
malalanghap papasok sa katawan. 

5. Ang pagtikim ng pagkain para sa isang nagluluto. Dapat niyang siguraduhin na walang 
papasok patungo sa sikmura. 

6. Paggamit ng miswako toothbrush sa anumang oras sa araw. Subalit makabubuting umiwas 
sa paggamit ng toothpaste, dahil maaari itong makapasok sa loob ng katawan. 

7. Ang paglunok ng laway, o basain ang bibig ng tubig at ang paglliligo upang magpalamig. 

8. Pagkuha ng kaunting dugo para sa mga pagsusuri (blood test). 

1 ha at Mas 

(8 Alka 

(3 Baa thn 

(4 naay ng maat tay heh 


141 


s5 


Nakasulat na Pagsasanay 
TI. Kumpletuhin ang mga sumusunod: 

a) Sinuman ang nakalimot na siya ay nag-aayuno, at siya ay kumain o uminom, ang 
kanyang pagaayuno ay: at dapat niyang: 

(o) Ang pagtuturok na ay hindi makakasira ng pagaayuno, ngunit 
ang pagtuturok na ay makakasira ng pagaayuno. 

e) Ang pagdo-donasyon ng dugo ay ng pagaayuno, ngunit ang pagkuha 
ng kaunting dugo para sa pagsusuri ay ng pag-aayuno. 


d) Sinuman ang tumigil sa kanyang pagaayuno dahil sa sakit o paglalakbay ay dapat: 


e) Sinuman ang hindi makakayanan ang pag-aayuno dahil sa katandaan 0 sakit na 
walang lunas ay kinakailangang: 


f) Pinagbabawal para sa ang 
pag-aayuno sa Ramadhan at dapat niya itong 


T2: Anu-ano ang mga kondisyon ng pag-aayuno? 
" 


2 
3. 
4 
5, 
T3: Sumulat ng lima na nakakasira ng pag-aayuno? 
“ 
2 
3. 
4 
5 


T4: Ano ang hatol ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan? 


142 


Mga Bagong Salita at Termino 


Arabiko Pagkasulat Kahulugan 


Nasa tamang-edad upang maging 
obligado ang pagsamba 


Residente: Isang taong nananatili sa 
kanyang lugar ng tirahan. 


Isang tao na tinatapos ang kanyang 
ayuno sa pamamagitan ng pagkain o 
paginom 


Pagkuha ng masamang dugo sa 
katawan sa pamamagitan ng malilit na 
baso (eng. Cupping) 


143 


“At ipahayag sa sangkatauhan ang Hajj...” 


Yunit ng Hajj at “Umrah 


(AN Suah Abg 22127 


a Na 


Talaan ng mga Nilalaman 


(147) Ang Hajj (Paglalakbay) 

C tas” )( Ang kahulugan ng Hajj at Umrah Di 
C 18 )C Ang hatol para sa Hajj at Umrah 

CO 149. )(C Ang mga kondisyon upang maging obligado ang Haji ) 
CC 1so. )( Mawaqeet (mga itinalagang lugar at oras na magsusuot ng Ihram)” ) 
C 151. )(C Nakasulat na Pagsasanay 5] 
Cise CU Mga BagongSalitaatTermino U--F 
(0155 )( Angpamamaraan ng pagsasagawang Umrah ) 
(is )(C” Ang mga Pamamaraan ng Pagsasagawa ng Haj 7?) 
CU 16. )C Nakasulat na Pagsasanay L H ) 
(168 JC Mga Bagong Salita atTermino Z ) 


eo! am 


H 
a 
D 
a 
H 


Unang Aralin 


Ang Hajj at ang “Umrah 


Itatagal: 


pa 


Isang Oras 


Mga Layunil 


Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 
Malaman ang kahulugan ng Hajj at “Umrah. 

Paniwalaan ang mga kabutihan ng Hajj at “Umrah. 
Malaman ang alituntunin ng Hajj at “Umrah. 

Matandaan ang mga kondisyon ng Hajj at “Umrah. 
Matandaan ang mga Meegaat itinalaga) ng oras. 
Mabilang ang mga Meegaat (itinalaga) ng lugar. 


Kabuuan ng Aralin: 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Pag-aaral sa yunit ng Tahaarah 
Pag-aaral sa yunit ng Salah 
Pag-aaral sa yunit ng Athkarus-Salah 


146 


Ang Hajj (Paglalakbay) 
Ang Hajj ay ang ika-5 haligi ng Islam. Ito ay obligado sa isang Muslim na may kakayanan, isang 
beses sa kanyang buong buhay. 


Katotohanan, inutusan ng Allah 38 ang kanyang Propeta Ibrahim (Abraham) at anak na si 
Ismael #3 upang ipatayo ang Ka'bah. Sinabi ng Allah 35: 


Ngb ON Jai a 


“At banggitin mo (O Muhammad) nang Aming ginawa ang bahay dalanginan 
(Ka'bah) bilang pook ng pagbabalik (kanlungan at pagdalaw) para sa 
sangkatauhan at kaligtasan, at inyong ituring mula sa kinatatayuan ni Ibrahim ang 
isang pook ng dalanginan. At Aming iniatas kina Ibrahim at Ismael na inyong 
padalisayin ang Aking bahay-dalanginan para sa mga nagsisiikot (tawaf) dito at sa 
mga nananatili (rito para sa pagsamba), at sa mga nagsisiyuko at nagpapatirapa 
(sa pagdarasal)" ”' 


Pagkatapos, inatasan si Propeta Ibraheem 2232 na imbitahan ang sangkatauhan upang dalawin 
ang bahay-dalanginan ng Allah 38, tulad ng sinabi ng Allah 35: 
Gap3 EN ING Gansa cpa a YY am GG pay Wg NG P 
ka BEC AY HA FAN Li 9 05 
“At alalahanin nang Aming italaga kay Ibrahim ang pook ng sagradong bahay 
(Ka'bah) (nagsasabing): Huwag magtambal sa Akin ng anuman at gawin dalisay 
ang Aking bahay para sa mga nagsisiikot at yaong mga nagsisitayo at yaong mga 
nagsisiyuko at mga nagpapatirapa. At ipanawagan mo sa sangkatauhan ang 


(kahalagahan ng) Hajj, sila ay darating sa iyong nakayapak at nakasakay sa 
kamelyo, at sila ay magsisirating mula sa matatarik at malalayong daan" 


Ang mga ritwal ng Hajj ay mayroong naitakdang mga araw. Ito ay magsisimula ng ika-8 araw 
ng buwan ng Thul-Hijah (ang pang-12 buwan ng kalendaryong hijri) at magtatapos ng ika-13 
araw ng buwan ding ito. 


Ang tungkol naman sa “Umrah ay maaaring isagawa ito ng kahit anong araw sa loob ng isang 
taon, Ang mga detalye ukol sa pamamaraan at mga batas ng Umrahat Hajjay matutunghayan 
sa pag-aaral na ito sa kapahintulutan ng Allah 38. 


Ang kahulugan ng Hajj at “Umrah 


Ang kahulugan ng Hajj sa salita ay: Paghahangad. 


Ang kahulugan naman sa Islamikong pananaw ay: Pagsamba sa Allah 38 sa pamamagitan 
ng pagsasagawa ng mga ritwal ng Hajj ayon sa Sunnah ng Propeta Muhammad 385. 


Ang kahulugan ng “Umrah sa salita ay: Pagbisita. 


Ang kahulugan naman sa Islamikong pananaw ay: Pagsamba sa Allah 38 sa pamamagitan 
ng pag-ikot (tawaf) sa bahay ng Allah 35, at paglalakad sa pagitan ng As-Safa at Al-Marwah, at 
pagpapakalbo o pagputol ng buhok. 


Ang mga kabutihan ng Hajj at 'Umrah 


Katunayan, maraming naisalaysay na mga Hadith at mga kasabihan ng mga Sahabah ang 
nagpapaliwanag ukol sa kahalagahan, katayuan at kabutihan ng Hajj sa Islam. Kabilang sa mga 
kabutihan ng Hajj at Umrah ang mga sumusunod: 


1. Ang tanggap na Hajj ay paraiso ang gantimpala, tulad ng sinabi ng Propeta 485 : “Ang 
pagsasagawa ng 'Umrah hanggang sa kasunod na pagsasagawa nito ay nabubura ang mga 
kasalanan sa pagitan ng dalawang ito, at ang tanggap na Hajj ay walang gantimpala maliban 
sa paraiso?" 


2. Matatanggal ang mga kasalanan at masasamang gawain, tulad ng sinabi ng Propeta 365: "5i- 
numan ang magsasagawa ng Hajj sa bahay na ito na hindi gumawa ng kasamaan ay babalik 
sa kanyang pinanggalingang lugar katulad sa araw na isinilang siya ng kanyang ina?! 

3. Hajj ang pinakamabuting gawain pagkatapos ng Feman (pananampalataya) at Jihad (pakiki- 
paglaban sa daan ng Allah 45). Tinanong ang Propeta 385: Alin ang pinakamabuting gawain? 
Sinabi niya: “Paniniwala sa Allah at sa Kanyang sugo. Tinanong siya ulit: Ano ang susunod? 
Sinabi niya: “Ang Jihad sa daan ng Allah.” Tinanong siya ulit: Ano ang susunod? Sinabi niya: 
“Ang tanggap na Hajj" 


Ang hatol para sa Hajj at “Umrah 


Ang Hajj ay Ika-5 haligi ng Islam. Ito ay obligado sa lahat ng Muslim na nasa tamang gulang at 
pag-iisip, malaya at may kakayahan. Ito ay obligadong isagawa isang beses lamang sa buong 
buhay ng isang Muslim. At ang “Umrah, katulad ng Hajj, ay obligado din isang beses lamang sa 
buhay ng isang Muslim. 


(2) srlaysay mi Buka at Malen 
(3) laan Buhat Md 


Ang mga kondisyon upang maging obligado ang Hajj 
1. Islam: Hindi ito tinatanggap sa hindi Muslim, tulad din ng iba pang pagsamba. 
2. Tamang gulang: Hindi obligado sa mga bata. Kapag ang isang bata ay magsasagawa ng 
Hajj ito ay tatanggapin ngunit hindi maaaring ipalit sa obligadong Hajj, kung kaya kapag 
nasa tamang gulang na siya ay dapat magsagawa ulit ng Hajj. 
Tamang pag-iisip: Ang baliw ay hindi kinakailangang magsagawa ng Haji 
Malaya. 
Kakayanan: Ito ay kakayahang pisikal at pinansyal. 
Mahram (asawa o lahat ng lalaking bawal maging asawa) para sa mga kababaihan: Kapag 
walang mahram ang isang babae ay hindi kinakailangang mag-Haj. dahil hindi 
pinahihintulutang maglalakbay ang isang babae upang mag-Hajj o iba pang lugar ng 
walang mahram. Sinabi ng Propeta 485: “Hindi maaaring maglakbay ang babae ng walang 
kasamang Mahram, at hindi maaaring pumasok ang isang lalaki sa kanyang bahay maliban 
kung may kasamang Mahram"." 


nunaw 


Sinabi ng isang lalaki sa Propeta 28 : “Katotohanan, ang aking asawa ay umalis papuntang 
Haji, ako naman ay naatasang sumama sa pakipaglaban sa daan ng Allah" Sinabi ng Propeta 
#85: Pumunta ka at mag-Hajj kasama ng iyong asawa" ? 


Kailan dapat isagawa ng isang Muslim ang Hajj? 


Ang pagsasagawa ng Hajj ay dapat madaliin kapag naisakatuparan ang mga kondisyon ng Hajj 
Upang maligtas sa pananagutan, at pagtugon kaagad sa utos ng Allah 38: 


cz Hihi NG NG GP 
“At iniatang ng Allah para sa mga tao na magsagawa sila ng Hajj sa bahay (ka'bah 
sa Makkah) sa sinuman na may kakayahang maglakbay para dito" " 


Iniulat ni Abdullah bin Abbas “42st na sinabi ng Propeta 8: "Madaliin ninyo ang pagsasagawa 
ng Hajj na obligado para sa inyo, sapagkat walang sinuman ang nakababatid kung ano ang 
maaaring humadlang sa kanya (upang maisagawa ito).”'" 

Ang Pagsasagawa ng Hajj at “Umrah para sa iba 

Dapat isagawa ang Hajj at “Umrah alang-alang sa iba sa mga sumusunod na sitwasyon: 

1. Para sa mga hindi pa nakagawa ng Hajj at “Umrah at may kakayanang pananalapi ngunit 
hindi kaya ng kanyang katawan dahil sa katandaan, 0 sakit na walang lunas. Isinalaysay ni 
Ibnu Abbas “ate: Katunayan, nagsabi ang isang babaing taga Khatham: Oh Rasoolullah 
ang aking ama ay matanda na noon pagdating ng pagiging obligado ng Hajj at hindi na 
kayang maglakbay, maaari ba akong mag-Hajj para sa kanya? Sinabi ng Propeta: "Mag-Hajj 
ka para sa kanya"? 


2. Para sa mga namatay samantalang malakas ang kanyang katawan at may pera ngunit hindi 
naisagawa ang Hajj hanggang sa namatay, ay maaring mag-Hajj at “Umrah para sa kanya. 


1) inaaya ni Ahmad sabah ang pagkasunod sunod ng taapagslayay 
(naapi Buaya Mi 

(G) Suah Aliwan 3:7 

(4) bnalapay ni ahmad 

(6) tinapa ni Buat Ma 


149 


Mawagqeet 
(mga itinalagang lugar at panahon upang pumasok sa Ihram) 


Ang Hajj at “Umrah ay nakaugnay sa Meeqat. Ito ay dapat mabatid ng sinuman na 
magsasagawa ng Hajj at “Umrah. Ang sumusunod ay pagpapaliwanag: 


Una: Mawaqeet Zamaniyah: Ito ang panahon kung kailan ipinag-utos sa isang Muslim na 
pumasok sa sagradong kalagayan ng ihram para sa Hajjat “Umrah. Ang mga buwan ng Hajj ay 
Shawwal, Thul-Qaidah at Thulul-Hijah (ang ika-10, 11 at 12 na buwan ng kalendaryong hijr 
Tungkol naman sa "Umrah, ito ay maaaring isagawa anumang oras sa loob ng isang taon, at 
walang natatanging panahon para dito. 


Pangalawa: Mawageet Makaniyah: Ito ang mga itinalagang lugar kung saan kinakailangang 
pumasok sa sagradong kalagayan ng ihram (ang intensyon upang umpisahan ang ritwal) ang 
sinumang magsasagawa ng Hajj at “Umrah. Hindi pinahihintulutan na makalampas dito ang 
sinuman kung wala siya sa sagradong kalagayan ng ihram. Ito ay ang mga sumusunod: 


1. Thulul-Hulayfah: Ito ang Meegat ng mga taga Madinah at sa lahat ng dumarating mula sa 
bandang Madinah. Tinatawag ito sa ngayon ng Abyar 'Alee. 


2. AlJuhfah: Meeqat ng mga taga Sham, Egypt at Morocco. Mayroon ngayon doon na 
malaking masjid at maaari itong marating sa pamamagitan ng Hijra Road o kaya ay ang 
Coastal Road. Ito ay katapat ng Rabigh City. 

3. Yalamlam: Meegat ng mga taga Yemen at sa lahat ng dumarating mula sa bandang Yemen, 
kilala ngayon sa pangalan na Bayan ng Satdiyah. 

4. Qarnul-Manazil: Meegat ng mga taga Najd (Riyadh, Al-Qassim, at Hai), kilala ngayon sa 
pangalan na AlSaylul-Khabeer sa pagitan ng Taif at Makkah. 


5. Dhatu Irq: Ito ang Meegat ng mga taga silangan. 


“Ang lahat ng magsasagawa ng Hajj at “Umrah ay hindi pinahihintulutang lumampas sa mga 
Meegat na ito nang hindi pumapasok sa sagradong kalagayan ng ihram. Para sa sinuman na 
naninirahan sa loob ng nabanggit na mga Meegat, ang kanilang Meeqat ay ang kanilang mga 
bahay. Ang mga taga Makkah naman ay papasok ng ihram para sa Hajj sa kanilang bahay, 
ngunit sila ay papasok ng ihram para sa “Umrah sa labas ng hangganan ng Haram, tulad ng 
Masjid 'Ayesha Ummul-Mu'mineen 8. sa Tan'eem at sa iba pang lugar tulad ng Juranah, 
Alhudaybiyah (AI-Shumaysie]. 


mm 


so 


Nakasulat na Pagsasanay 
Kumpletuhin ang mga sumusunod: 
a) Ang ibig sabihin ng Umrah sa Salita: 
b) Ang ibig sabihin ng “Umrah sa Islamikong pananaw: 


2) Ang ibig sabihin ng Hajj sa Salita: 
d) Ang ibig sabihin ng Hajjsa Islamikong pananaw: 


e) Thul-Hulayfah ay ang meegat para 
at tinatawag ito ngayon na 
1) Ang meegat ng mga taga Sham, Egypt at Morocco ay 
atito ay nasa tapat ng 
9) Yalamlam ang meegat ng mga taga 
atito ay kilala ngayon na bayan ng 
h) Ang meeqat ng mga taga-Najd ay 
atito ay tinatawag ngayon na 
i) Ang Datu 'rq ay ang meegat ng mga nanggagaling sa 


T2. Ano ang hatol para sa Hajj? 


T3. Isulat ang mga kondisyon ng Haji: 


N 
2 
3. 


4. 
5. 
6. 


T4, Ano ang ibig sabihin ng meeqat? : 


151 


Mga Bagong Salita at Termino 


Itinalagang oras o lugar kung 
saan magsusuot ng Ihram 


Dambana: Altar, Istasyon 
Pag-ikot sa palibot ng Ka'bah 


| fee | aa 
As-Safa: Ka'bah, kung saan ni 
vumpisa ng Sa'ee 


152 


Pangalawang Aralin 


Mga Pamamaraan ng Hajj at ang “Umrah 


| 
8 


Itatagal: 


pa 


Isang Oras 


Mga Layunin: 

Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
kakayahan sa kapahintulutan ng Allah 38 na: 
Maisasagawa mo ang “Umrah sa tamang pamamaraan. 
Matatandaan mo ang mga ipinagbabawal sa ihram. 
Maisasagawa mo ang Hajj sa tamang pamamaraan. 
Malalaman mo ang pagkakaiba ng Hajj Ifrad, Tamattu at Qiran. 


Kabuuan ng Aralin: 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Ang Unang Aralin sa Yunit ng Hajj at Umrah 
Yunit ng Tahaarah 

Yunit ng Salah 

Yunit ng Athkarus-Salah 


154 


Ang pamamaraan ng pagsasagawa ng 'Umrah 


Ang “Umrah ay pagsamba sa Allah 35 sa pamamagitan ng pagbisita sa Masjid al-Haram 
(Ka'bah). Maaaring isagawa ito kahit anong oras sa loob ng isang taon. Ang pagsasagawa ng 
“Umrah sa buwan ng Ramadhan ay may malaking kabutihan, tulad ng sinabi ng Propeta 35 
“Ang pagsasagawa ng 'Umrah sa buwan ng Ramadhan ay katumbas ng Hajj." Ang ibig sabi 
ay katumbas ng gantimpala ng pagsasagawa ng Hajj. 


Sinuman ang nais magsagawa ng “Umrah ay magsisimula sa pagpasok sa sagradong kalagayan 
ng ihram bago lumampas sa kanyang Meegat, umikot (tawaf) sa paligid ng Ka'bah, maglakad 
(Sa') sa pagitan ng As-Safa at AMarwah, at pagkatapos ay ahitin o gupitan ang buhok. 


Ang sumusunod ay paliwanag ukol sa pagsagawa ng “Umrah: 


1. Akihram: Ito ang unang haligi ng Hajj at “Umrah. Ang tinutukoy sa ihram ay ang Niyyah 
(intensyon) upang simulan ang ritwal, hindi ang isinusuot ng isang Muhrim (nakasuot ng 
ihram). 

Kapag nakapag-intensyon na ang isang Muslim para sa Hajj at Umrah at nakasuot na ng 

ihram ay nakapasok na siya sa kalagayan ng ihram, at ang mga sumusunod ay bawal na para 

sa kanya: 

a. Pagsuot ng damit na may tahi para sa mga kalalakihan. Ang tinutukoy dito ay damit na 
may tahi at nakasukat sa mga bahagi ng katawan tulad halimbawa ng pantalon, 
chaketa, baro at iba pa. Ang isusuot lamang ay dalawang tela. Ang pang-ibaba ay 
tinatawag na Izaar at ang pang-itaas naman ay Rida at walang tahi. Pinakamainam kung. 
ito ay puti para sa mga lalaki. Para sa mga babae naman ay pinahihintulutang magsuot 
ng kahit anong nais nila, hindi tatakpan ang kanilang mga mukha at huwag magsuot ng. 
gwantes sa kamay, ngunit kapag nasa harap ng mga lalaking hindi Mahram ay dapat 
nilang takpan ang kanilang mukha at kamay. 

b. Ang pabango: Hindi dapat maglagay ng pabango pagkatapos pumasok sa kalagayan ng 
ibram. 


c. Pakikipagtalik sa asawa at anumang bagay na makakaakit dito. 

d. Pagputol ng kuko at buhok. 

ei. Ang pagtakip ng ulo o mukha para sa mga kalalakihan. Ang mga kababaihan naman ay 
nakalabas ang mukha at kamay at tinatakpan lang ito kapag may mga kalalakihan sa. 
paligid. 

f.. Pagpapakasal: Hindi maaaring magpakasal o magkasal ng iba. 

9: Pangangaso ng mga hayop sa kalupaan. 

Kanais-nais sa sinuman na magsasagawa ng Umrah bago pumasok sa kalagayan ng ihram 

a maligo, magpabango, magputol ng mga kuko at magsuot ng dalawang telang puti para 

sa ihram. Pagkatapos ay mag-intensyon upang simulan ang “Umrah at sabihin ang “Labbaik 


Allahumma "Umrah" at magpatuloy sa pagbigkas ng Talbiyah hangang sa makita niya ang 
Katbah at umpisahan ang pagta-tawaf. 


2. Tawafi Ang paglalakad sa palibot ng Ka'bah. Ito ay binubuo ng pitong ikot. Bawat ikot ay 
magsisimula at magtatapos sa tapat ng panulukan ng Hajarul-aswad (Ang itim na bato). 
Bigkasin ang “Allahu Akbar” at humalik sa bato kung ang sitwasyon ay hindi mahirap ngunit 
kung ito ay mahirap dahil sa maraming tao ay itaas na lamang ang mga kamay tuwing 
tatapat nito. 

(apay nia 


155 


Sa oras ng pag-ikot ay mananalangin (Du'a) sa Allah 38, bigkasin ang “Subhan Allah" at “Laa 
ilaha ilal-lah” at bumigkas ng mga Thikr sa Allah 38. Walang naitalagang panalangin sa oras 
ng tawaf maliban sa pagitan ng panulukan ng Al-Yamani at Hajarul-Aswad, dahil sinabi ng 
Propeta 325 na bigkasin dito ang: 
KA NG Gg Ks Ni gg ks GNYAN p 
“Oh aming Rabb! Ibigay po Ninyo sa amin ang kabutihan sa daigdig na ito atang 


rili 


kabutihan sa kabilang-buhay, at iligtas po Ninyo kami sa apoy ng Impiyerno? 


Ang kanang balikat ay nakalabas sa oras ng pagta-tawaf lamang, at kinakailangan na may 
Wudhu”. Pagkatapos ng tawaf ay magsagawa ng dalawang rak'ah sa likuran ng Magam 
Ibrahim ngunit kapag walang pagkakataon dahil sa dami ng tao ay maaaring gawin ito sa 
kahit saang lugar sa loob ng Masjidul-Haram. 


Pagkatapos magsagawa ng Tawaf ay tutungo sa Safa. Kapag nakalapit na dito ay 
igkasin ang Talata sa Quran: sinabi ng Allah 35: 


“Katiyakan, ang As-safa at Al-Marwah (ang dalawang maliit na bundok na 
malapit sa Ka'bah) ay kabilang sa malinaw na mga palatandaan ng Deen ng 
Allah. Kaya't sinuman ang magnais na magsagawa ng Hajj o di kaya ay Umrah, 
ay hindi magiging kasalanan para sa kanya ang paglalakad sa pagitan nito. At 
sinuman ang gumawa ng mabuti ng kusang-loob, tinatangkilik ng Allah at 
ginagantimpalaan Niya ang mabuting gawa, at ang Allah ang nakababatid ng 
lahat?” ? 


(2) Surah Aagarah 2158 


MARWAH SAFA 


Nooooonaond iooooa: 
afaEnonaoanonaaoonorono00nGo: 


- - 450m - 


Kapag nakarating sa Safa humarap sa Ka'bah, itaas ang mga kamay, bigkasin ang "Allahu 
Akbar” ng tatlong beses, at bigkasin ang: 


Armm... -.....mmmmamamammmam 
“La ilaha illal-lahu wahdahu la shareeka lah, 
lahul-Mulku wa lahul-Hamd, wa huwa 'ala kulli shay-in qadeer, 
La ilaha illal-lahu wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, 
wa hazamal-ahzaba wahdah? 
"Walang sinumang may karapatang sambahin maliban sa Allah, Siya ay nag-iisa at 
walang kapareha. Sa Kanya ang Kaharian at lahat ng papuri, at Siya ay may | 
kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang sinumang may karapatang sambahin i 
"maliban sa Ala, Sya ay nagisa Tinupad Mya ang Kanyang pangako, tinulungan | 
ang Kanyang alipin at nag-iisang tinalo ang mga kalaban.” 


i 


maawa? 


N 


Pagkatapos ay manalangin ng kung anong nais na makakabuti sa daigdig at sa kabilang 
buhay. Ulitin ang pagbigkas ng “Allahu Akbar” at mga Thikrna ito maliban sa Talata sa Quran 
na nabanggit sa unahan ng tatlong beses. Pagkatapos ay maglakad papuntang Marwah sa 
kabilang linya. Ang mga lalaki ay lalakad ng mabilis (jogging) sa pagitan ng dalawang 
berdeng ilaw. Manalangin habang lumalakad ng kung ano ang nais na panalangin hanggang 
'sa makarating sa Marwah. Walang natatanging panalangin sa bawat pag-ikot. Ito ang unang 
ikot. Pagkatapos ay babalik mula sa Marwah papuntang Safa bilang pangalawang ikot 
hanggang sa mabuo ang pitong ikot na magsisimula sa Safa at magtatapos sa Marwah. 


l. Ang pag-ahit o pagputol ng buhok: Pagkatapos ng Satee ay magpa-ahit ng ulo o gupitan 
ang lahat ng bahagi ng kanyang buhok. Ang pagpapakalbo ay higit na mabuti kaysa 
pag-gupit ng buhok. Ang mga kababaihan ay puputol lamang ng maliit sa dulo ng kanilang 
buhok. Pagkatapos nito ay magtanggal na ng suot na ihram sapagkat natapos na ang 
“Umrah. 


157 


Ang mga Pamamaraan ng Pagsasagawa ng Hajj 


Ang Hajj ay obligasyon ng bawat Muslim na nasa tamang gulang, pag-iisip at may kakayanang 
magsagawa nito. Ito ay obligado ng minsan lamang sa buhay ng isang Muslim. Ang pagsasaga- 
wa ulit nito ng kusang-loob ay magkakamit ng napakalaking gantimpala. Ang mga buwan ng 
Hajj, tulad ng nabanggit sa unahan, ay ang buwan ng Shawawal, Thul-Qaidah at Thul-Hijjah. 


May tatlong uri ng Haji: 


Ifra Tamat 


Qiran 
Ito ang mga paliwanag: 
1. lfrad - Ang Niyyah ay para lamang sa Haji. Ang pamamaraan ay ang sumusunod: 


@ihram: Pumasok sa sagradong kalagayan ng ihram para sa Hajj lamang at bigkasin ang 

(abay hajjan" ('0 Allah, narito ako upang magsagawa ng Haji. Nauna na ang 

jiwanag tungkol sa ihram at ano ang mga makaka walang-bisa dito. Pagkatapos ay 
Palaging pagbigkas ang sumusunod na Talbiyyah: 


Fi “Labbaik-Allahumma labbaik, ' 
H Labbaika La shareeka laka labbaik. ! 
! innal-hamda, wan-nimata, laka walmulk, la shareeka lak? | 
Huwag tumigil anggang sa unang pagbato sa Jamarah al-aqabah sa araw ng pag-aalay 
sapagkat papalitan ito ng Takbeer ("Allahu Akbar). Kaya magsumikap sa pagbigkas ng 
mga panalangin at pag-alaala sa Allah 38 habang naglalakbay para sa Haji 


2 Tawaf Al-Qudoom: Ito ay Sunnah. Pagdating sa Masjidut-Haram ay mag-Tawaf A-Qu- 
doom (tawaf ng pagdating) na pitong ikot sa Ka'bah tulad ng naipaliwanag na sa pama- 
maraan ng Umrah. Pagkatapos ay magsagawa ng 2 Rak-ah bilang Sunnah ng Tawaf. 


# Sa'ee para sa Hajj: Ito ay ang paglalakad sa pagitan ng Safa at Marwah tulad ng 
nabanggit na sa "Umrah, ngunit mananatili sa kanyang ihram kahit natapos na ang 
kanyang Sa'ee, Hindi magpapakalbo o magpapaputol ng buhok. Ang Saree na ito ay isa 
sa mga haligi ng Haji. Maaaring itong isagawa kasama ng Tawaf AI-Qudoom o maaaring 
iantala pagkatapos ng Tawaf Al-ifadah (Hajj) para sa sinumang nagsasagawa ng Hajj 
Ifrad, 


# Araw ng Tarwiyyah: Ito ay ika-8 araw ng buwan ng Thul-Hijjah. Sa araw na ito ay 
tutungo ang nagsasagawa ng Hajj sa Mina at doon magsa-Salah ng Dhuhr, “Asr, 
Maghrib, Isha, at Fajr sa susunod na araw (ika-9) nang pinaikli (Qasr). Dalawa lamang 
ang Rak'ah sa Salah ng Dhuhr, 'Asr at Isha sa tamang oras nito at hindi pagsasamahin 
(Jamaa). 


# Araw ng Arafah: Ito ay ika-9 araw ng buwan ng Thul-Hijjah. Sa araw na ito ay tutungo 
ang nagsasagawa ng Hajj sa Arafah mula sa Mina pagkatapos ng Salah ng Fajr. 
Kinakailangan na tiyakin na nakapasok sa loob ng Arafah. Doon magsasagawa ng Salah 
ng Dhuhr at “Asr na pinaikli (Qasr) at pinagsama (Jama'2). 


158 


Mananatili dito hanggang sa paglubog ang araw at gugulin ang pagkakataong ito para sa 
mga dua at pag-alaala sa Allah 35. Maaaring manatili kahit saan sa loob ng Arafah. Hindi 
kinakailangang pumunta pa at umakyat sa bundok ng Arafah dahil sinabi ng Propeta 25: 
“Dito ako tumayo ngunit ang buong Arafah ay Mawgif (lugar ng pananatili)" 


8 Muzdalifah: Pagkalipas ng paglubog ng araw sa Arafah ay tutungo sa Muzdalifah. Ito ay 
isang lugar sa pagitan ng Arafah at Mina. Dito magsagawa ng Salah ng Maghrib at 'sha na 
pinagsama, at pinaiksi ang 'Isha. Pagkatapos ay manatili at matulog dito hanggang Fajr. 
Pagkatapos ng Salah ng Fajr ay manalangin hanggang sa bago sumikat ang araw, at 
pagkatapos ay tutungo na sa Mina. Ganito ang para sa mga may kakayanan. Ang mga 
mahihina at may karamdaman at kanilang mga kasamahan ay pinahihintulutang umalis ng 
Muzdalifah patungo ng Mina simula sa ikatlong-bahagi ng gabi. 


# Ang Araw ng Nahr (pag-aalay): Ito ay ika-10 araw ng buwan ng Thut-Hijjah. Ito ang araw 
ng Hajjul-Akbar (dakilang Haji), ang pinakadakilang araw sa paningin ng Allah 38. Sa araw 
na ito ay darating ang nagsasagawa ng Hajj sa Mina mula sa Muzdalifah pagkatapos 
magpalipas ng gabi at mag-Salah ng Fajr doon. Ang dapat gawin sa araw na ito ay ang mga 
sumusunod: 


1. Pagbato ng Jamaratulagabah: Pagdating sa Mina mula sa Muzdalifah ay magbato sa 
Jamaratul-aqabah ng pitong malilit na bato - kasing laki ng dulo ng daliring hintuturo - 
at bigkasin ang "Allahu Akbar” sa bawat pagbato. 

2. Pagpapakalbo o pagputol ng buhok: Pagkatapos ng pagbabato ay magpapakalbo o 
magpaputol ng buhok. Ang pagpapakalbo ay higit na mabuti at malaki ang gantimpala. 
Pagkatapos magpakalbo ay magtanggal na ng ihram. Ito ang unang Tahallul (paglabas 
mula sa sagradong katayuan ng ihram), at ipinapahintulot na ang lahat ng mga 
ipinagbabawal habang nakasuot ng ihram tulad ng pagsuot ng may-tahi, pabango at 
pagputol ng mga kuko, maliban sa pakipagtalik sa asawa at kung ano ang nakakaakit dito 
hanggang sa maisagawa ang Tawaf Al-ifadah (Tawaf ng Hajh. 

3. Tawaf AHifadah: Pagkatapos magpakalbo o magputol ng buhok ay maliligo at 
magsusuot na ng ordinaryong damit, magpabango at magtungo ng Masjid Al-Haram 
upang mag-Tawaf sa palibot ng Ka'bah ng pitong ulit, kung ito ay madali para sa kanya. 
Kapag mahirap ang sitwasyon ay maaari itong ipagpaliban. Ang tawaf na ito ay kilala sa 
tawag na Tawaf A-ifadah. Pagkatapos ay babalik ulit sa Mina at mananatili dito sa loob ng 
mga Araw ng Tashreeg. 

'# Mga araw ng Tashreeg: Ito ay mga araw ng ika-11, 12 at 13 ng buwan ng Thul-Hijjah. Sa 
loob ng mga araw na ito ay nararapat sa lahat ng mga Hujjaj na matulog sa Mina tuwing 
gabi, at magsa-Salah ng Dhuhr, 'Asr at Isha ng Qasr (pinaiksi) at hindi pinagsama (Jama'a). 
Magbabato sa tatlong Jamarat sa araw ng ika-11, 12 at 13 pagkatapos ng Zawal (Adhan ng 
Dhuhr). Pagkatapos ay aalis patungong Makkah upang magsagawa ng Tawaf Al-Wida. 

'# Tawaf Al-Wida (Tawaf ng pagpapaalam): Kapag nakarating sa Makkah mula sa Mina ay 
magsagawa ng Tawaf AlWida at pagkatapos ay kaagad na babalik sa kanyang 
pinanggalingan na bayan. Kapag gusto pang manatili sa Makkah ng mga ilang araw ay hindi 
muna magsagawa ng Tawaf Al-Wida hanggang sa araw na kanyang pag-alis. Ang 
pamamaraan ng Tawaf A-Wida ay katulad din ng ibang Tawaf maliban lamang sa hindi 
nakasuot ng ihram kundi ng karaniwang damit lamang. 

Dito nagtatapos ang pagsasagawa ng Haji. Marami pang mga paliwanag ukol dito na 

kinakailangang ipapaliwanag sa tamang oras . Dapat sa bawat Muslim na kapag mayroong 

hindi malinaw sa kanya ukol sa kanyang Relihiyon ay magtanong sa mga Ulama (paham) 
upang makatiyak sa pagsamba sa Kanyang Rabb. 

(1) 5aran Aba Dowood paa 


2. Hajj Qiran - Ito ang pangalawang uri ng Haji. Magkaiba ito sa Hajj Ifrad sa sumusunod: 


a) Ang intensyon na pagsamahin ang “Umrah at Hajj. 

b) Ang pagkatay ng tupa sa Araw ng Nahr pagkatapos ng pagbato ng Jamaratul-Aqabah, 
at maaaring iantala ang pagkatay hanggang sa ika-13 na araw ThutHijah. Dapat 
ipamahagi ang karne sa mga mahihirap na tao sa Haram at Sunnah rin ang kumain mula 
dito. Maaari din itong ipamigay sa labas ng Haram. Ito ay kilala sa tawag na Al-Hadtee. 


3. Hajj At-Tamattu" - Ito ang pangatlong uri ng Haji. Ang Pagkakaiba nito sa Hajj Ifrad ay 
ang mga sumusunod: 


a) Ang nagsasagawa ng Tamattu” ay kinakailangang mag-'Umrah sa loob ng mga buwan 
ng Hajjat mag-intensyon ng pagsasagawa ng Hajj sa taon din na iyon. 

'b) Pagkatapos pumasok sa sagradong kalagayan ng ihram para sa "Umrah at makarating ng 
Makkah ay buuin ang pagsasagawa ng 'Umrah. Pagkatapos ng Sa'ee sa pagitan ng Safa 
at Marwah ay magputol ng buhok ngunit huwag magpakalbo. Pagkatapos ng pagputol 
ng buhok ay lumabas sa kalagayan ng ihram 

Pagsapit ng ika-8 araw ng buwan ng ThulHijah ay pumasok ulit sa kalagayan ng ihram. 
para sa Hajj sa lugar kung saan naroroon at buuin ang pagsasagawa ng Hajj gaya ng 
naunang nabanggit. 

d) Ang pagkatay ng tupa sa Araw ng Nahr pagkatapos ng pagbato ng Jamaratu1-Aqabah, 
at maaaring iantala ang pagkatay hanggang sa ika-13 araw ng Thul-Hijah. 


Ang pagkakaiba ng Qiran at Tamattu' ay ang sumusunod: 


a) Ang nagsasagawa ng Hajj Tamattu' at Hajj Qiran ay magkatulad na magkakatay ng Hadee 
sa Makkah at ipapamahagi sa mga mahihirap na tao sa Haram. 

b) Ang nagsasagawa ng Hajj Qiran ay nananatili sa kanyang ihram hanggang sa matapos ang 
Hajj, samantalang ang Tamattu'ay lumalabas sa ihram pagkatapos magsagawa ng Umrah, 
at papasok ulit ng ihram para sa Hajj. 

Ang nagsasagawa ng Tamattu" ay kailangang magsagawa ng dalawang Sa'ee, ang una ay 
para sa Umrah, at ang pangalawa ay para sa Hajj pagkatapos ng Tawaf Afadah, 
samantalang ang nagsasagawa ng Qiran ay isa lamang ang Sa'ee na kasama sa Tawaf 


A-Qudoomo sa Tamakaliadahh 
o3 by 


s 


Nakasulat na Pagsasanay 


TI. Kumpletuhin ang mga sumusunod: 


a. Ang Ihram ay: at hindi ang pagsusuot ng tela ng ihram. 


b. Magsisimula ang Tawaf sa: at magtatapos sa: at 


mag-uumpisa ang Sa'ee mula: at magtatapos sa: 


cs Ang Hajj Tamattu'ay: atang Hajj 
Ifraaday: 

d. Ang araw ng Tarwiyyah ay: sa buwan ng Thul-Hijjah, at ang araw ng Nahr 
(pag-aalay) ay: at ang araw ng Arafah ay: sa buwan ng 
ThulHijah. 

e. Ang mga buwan ng Hajj ay: ati at: 


f. Ang kahulugan ng mga mahdooratul-ihram (pinagbabawal habang nasa kalagayan ng 
ihram) ay: 
T2. Isulat ang mga ipinagbabawal habang nasa kalagayan ng ihram: 
" 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 


T3. Paano ang pamamaraan ng pagsasagawa ng “Umrah? 


T4. Ilarawan sa maikling pagsasalaysay ang iyong paglalakbay para sa Hajj Tamattu” 
magsimula nang ikaw ay umalis sa iyong bayan hanggang sa ikaw ay makabali 


161 


Mga Bagong Salita at Termino 


intensyon at dalawang telang 
sinusuot para sa "Umrah at 
Hajj 


FA Tawag sa alay na hayop ng 
as! Ugh-hiyyah sinuman na hindi 
nagsasagawa ng Haji. 


'Ang niyyah ay para sa 
pagsasagawa ng Hajj 
lamang. 


“Umrah at Hajj nang 
magkasama. May tahallul 
pagkatapos ng 'Umrah, at 
papasok ulit sa kalagayan ng 
ihram para sa pagsasagawa 
ng Haji 


“Sabihin mo, O Muhammad: Katotohanan ang aking Salah, ang aking 
Sakripisyo, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para sa Allah, 
ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Wala Siyang katambal. 


At iyan ay ipinag-utos sa akin, at ako ang una sa hanay ng mga Muslim.” ? 


Yunit ng Buhay ng Muslim 


paaa [7 aan 


Talaan ng mga Nilalaman 


Mga Paksa 


166.) | Unang Aralin: Ang buhay ng isang Muslim ] 
167 Ang buhay ng isang Muslim 

167 Ang katayuan ng kaalaman sa buhay ng isang Muslim 

168 Ang moralidad ng isang Muslim 

168 Pagkain at inumin ng isang Muslim 

168 Ang damit ng isang Muslim | Hi 

168 Panlipunang relasyon ng isang Muslim 

m Nakasulat na pagsasanay J 
[[/] Mga Bagong Salita at Termino ) 


Unang Aralin 


Ang buhay ng isang Muslim 


Itatagal: 


pa 


Isang Oras 


Maniniwala sa kahalagahan ng kaalaman sa Islam. 
Magkaroong ka ng katangian ng moralidad sa Islam. 


Mababatid mo ang mga karapatan ng mga magulang at pamilya. 
Makikitungo sa ibang tao ayon sa kaugalian at katuruan ng Islam. 


Maipaliwanag mo ang kahulugan ng Mahram ng babaing 


Muslimah. 


Kabuuan ng Aralin: 


Mga Nilalaman ng Aralin 
Nakasulat na Pagsasanay 
Mga Bagong Salita at Termino 


Kinakailangang napag-aralan na: 


Mga Layunil 
Sa pagtatapos ng araling ito, magkakaroon ka ng 
YO) kakayahan sa kapahintulutan ng Allah se na: 


Pag-aaral ng lahat ng Yunit ng kurikulum na ito 


166 


Ang buhay ng isang Muslim 


“Ang Islam ay isang kumpletong pamamaraan ng pamumuhay na nagbibigay ng maayos na 
buhay sa isang Muslim sa lahat ng aspetong pangrelihiyon at pangdaigdigan. Ito ang buhay na 
tumatayo sa pamamagitan ng kaalaman, pagsasagawa at nagtuturo sa pamamagitan ng 
liwanag ng rebelasyon mula sa Qur'an at Sunnah ng Propeta 385 sa lahat ng bahagi ng buhay. 
Mababatid natin dito ang mga katuruan at mga batas ng Islam na nagbibigay ng maayos na 
buhay para sa isang Muslim sa kanyang pakikitungo sa pamayanan, kabutihang-asal at sa 
ekonomiya. 


Ang katayuan ng kaalaman sa buhay ng isang Muslim 


Ang unang talata na ipinahayag sa Sugo ng Allah 25. ay humihimok ng pagsasaliksik ng 
kaalaman. 


“Basahin (0 bigkasin) mo sa ngalan ng iyong Rabb na Lumikha.” 
Hindi ipinag-utos sa Propeta 385 na humiling ng karagdagan dito sa daigdig maliban sa dagdag 


na kaalaman. N M 
Kue ah Gi Hp 
“At sabihin mo (O Muhammad): O aking Rabb dagdagan mo ang aking kaalaman.” ?' 


Kung kaya ang isang Muslim ay dapat maging masigasig sa pagsasaliksik ng kaalaman ukol sa 
batas ng Islam. Dito niya makikilala ang kanyang Rabb at malalaman ang mga batas upang 
maging tama at maliwanag ang kanyang pamamaraan ng pagsamba mula sa Aklat ng Allah at 
Sunnah ng Propeta #5. 

“Ang pagsasaliksik ng Islamikong kaalaman ay tungkulin ng bawat Muslim at Muslimah sa lahat 
ng mga mahalagang bagay, lalong-lalo na ang mga haligi at mga tungkulin sa Islam, tulad ng 
kaalaman tungkol sa Salah, Zakah, Siyam at iba pa. Tulad ng sinabi ng Propeta 385: “Ang 
pagsasaliksik ng kaalaman ay tungkulin ng bawat Muslim”. "' 


“Ang batayan ng Muslim sa kanyang buhay ay ang Aklat ng Allah at ang Sunnah ng Propeta 385 
.Hindi tinatanggap ang anumang salita o opinyon kung ito ay hindi naaayon sa Qur'an at sa 
Sunnah, kahit ano pa ang katayuan at katungkulan ng nagmamay-ari ng salita o opinyong ito. 


Tulad ng sinasabi ng Allah 35: pira P 3 
LIIG M YG st AB OP 
“At kung kayo ay hindi magkasundo hinggil sa anumang bagay, isangguni ito sa 
Allah at sa Kanyang Sugo". “ 


Walang mga pari o pastor sa Islam, bagkus mayroong mga mabubuting “Ulama (mga paham) 
na may takot sa Diyos. Sila ang pinupuntahan ng mga Muslim upang magtanong, at nagtuturo 
'sa kanila ng batas ng Allah 38 na nagmumula sa Qur'an at Sunnah at hindi sa sariling kaisipan. 
Kung kaya inutusan tayong magtanong sa mga “Ulama para sa batas ng Islam. Tulad ng sinabi 
ng Allah 38: 


kung hindi ninyo nalalaman. 


(IsuahAbANG 06: Suahnbaa0a 
Gian (asahan o 

anna 

a 167 


Ang moralidad ng isang Muslim 


Iminumungkahi sa Islam ang magandang pag-uugali, kaya ang bawat Muslim ay dapat 
magkaroon ng katangian ng pagkatotoo, mapagkakatiwalaan, kalinisan, mapagbigay, 
matapang, pinangangalagaan ang mga pangako, matiisin, makatarungan, mahabagin, mabuti 
sa lahat ng mga nilikha at iba pang mga mabubuting kaugalian. Ipinagbabawal sa Islam ang 
panloloko, pang-aapi, labis na pagtitipid (kuripot), kaduwagan, pagtataksil, pagsisinungaling, 
paninirang-puri, pang-iinsulto at iba pang mga katangian ng masamang-asal. Kung ano man 
ang nakikitang ginagawa ng ibang nag-aangkin na Muslim ito ay mula sa kanilang likas na 
kaugalian o masamang-asal na kinagisnan. Ito ay salungat sa katuruan ng Islam at labas ang 
Islam dito. Ito ay nagmumula sa kanilang sarili na nagpapakita ng kanilang kahinaan at paglayo 
sa katuruan ng Islam sa kanilang buhay. 


Pagkain at inumin ng isang Muslim 


“Ang pangkalahatang alituntunin ng pagkain at inumin ay: pinapayagan ang Muslim na kainin 
inumin ang lahat ng mabubuting pagkain at inumin kung ito ay hindi makakasama sa kanya 
0 hindi ipinagbabawal sa batas ng Islam, gaya ng pagkain ng baboy, patay na hayop at dugo. 
Pinapayagan din sa isang Muslim ang pag-inom ng anumang mabuting inumin kung ito ay 
hindi makakasama o makakalasing, gaya ng alak at droga. 


Ang damit ng isang Muslim 


Maaaring magsuot ang isang Muslim ng kung ano man ang kanyang nais na damit na 
matatakpan ang kanyang 'Awrah (pribadong bahagi ng katawan), ngunit hind dapat katulad 
ng damit ng kabilang kasarian. Mapag-aaralan ang detalye tungkol dito sa pangalawang 
baytang (In sha' Allah). 


Panlipunang relasyon ng isang Muslim 


“Ang isang Muslim ay lumalapit sa kanyang Rabb sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa lahat 
ng nilikha, magandang pakikitungo sa kanila at pagbibigay ng kanilang karapatan ayon sa 
mabuting moralidad sa Islam. Kabilang dito ang mga sumusunod: 


1. Relasyon ng isang Muslim sa kanyang mga magulang: Ipinag-utos ng Islam ang 
magandang pakikitungo sa mga magulang at pagiging mabuti sa kanila. Pinagsama ng Allah 
35 ang kautusan ng pagsamba sa Kanya at pagiging mabuti sa magulang. Sinabi ng Allah 


GULSI UNG 3G) Si Ipis Nabali 

“Atipinag-utos ng iyong Rabb na wala kang ibang dapat na sasambahin maliban 
sa Kanya na bukod-Tangi, at ipinag-utos din Niya na maging Mabuti sa iyong 
mga magulang" ' 

Maraming mga talata sa Qur'an at mga Hadith ng Propeta 385 ang nagpapaliwanag ng 
kadakilaan ng karapatan ng mga magulang at magandang pakikitungo sa kanila. Kung kaya 
ang bawat Muslim ay dapat maging masigasig sa pagsunod sa kanila at hindi sumuway sa 
kanilang mga utos maliban na lang kung ang kanilang ipinag-uutos ay salungat sa kautusan 
ng Allah 35 at ng Kanyang Sugo #8. Sinabi ng Allah 38: 


Kiya BING Upa Tu a Aa oi ye bugs ng p 


[Surah Aba 17:23 


“Subalit kapag pinilit ka ng iyong mga magulang na magtambal ng iba sa 
pagsamba sa Akin na walang kaalaman ay huwag mo silang sundin sa bagay na 
ito: magkagayunpaman ay pakitunguhan mo pa rin silang dalawa ng mabuting 
pakikitungo dito sa daigdig" ” 


Ito ang nagpapaliwanag ng katungkulan ng mabuting pakikitungo sa mga magulang at 
pangangalaga sa kanila kahit sila ay hindi pa mga Muslim, lalung-lalo na sa panahon ng 
kanilang kahinaan at katandaan. Ang pakikipagmabutihan sa kanila ay sa pamamagitan ng 
magandang pakikiusap at pananalita, mabuting gawain para sa kanila, paglilingkod sa 
kanila, tulong sa pananalapi sa kanila at pagbibigay ng regalo. 


2. Relasyon ng isang Muslim sa kanyang pamilya: Ang pamilyang Muslim ay tumatayo sa 
awa, pag-iibigan, paggalang at mabuting samahan sa pagitan ng dalawang mag-asawa. May 
mga taong mas pinapahalagahan ang ugnayan sa mga kaibigan at mga kasamahan sa 
trabaho at sa kanila nauubos ang kanyang oras at napapabayaan ang kanyang pamilya. Ito 
ay salungat sa turo ng Propeta 385. Sinabi ng Propeta 385 : “Ang pinakamahusay sa inyo ay 
kung sino ang mabuti sa kanyang pamilya, at ako ang pinakamahusay sa inyo sa pamilya". ? 


Mayroong mga alituntunin sa Islam na nag-aayos ng mga karapatan at mga tungkulin sa 

pagitan ng dalawang mag-asawa na dapat alamin ng lahat ng mga Muslim, lalaki o babae. 

At dapat din maging masigasig ang mag-asawa na palakihin ang kanilang mga anak sa 

pamamagitan ng: 

# Islamikong edukasyon, 

1 Pagsasanay sa kanila ng mabuting-asal simula sa kanilang kamusmusan, 

R Pagsasanay sa kanila ng pagsasagawa ng Salah, 

2 Pagsasaulo ng Banal na Quran, 

# Pagkamit ng mga pangunahing kaalaman sa batas ng Islam upang makatulong sa kanila 
na maintindihan ang kanilang relihiyon at papaano ang pagsamba sa kanilang Rabb, 

# Pagsama sa mga mabubuting tao, at 


# Pangangalaga sa kanila sa lahat ng makakasira sa kanilang pag-uugali gaya ng pakikisa- 
ma sa mga masasamang tao o mula sa mga masasamang midya (pakikipagtalastasan), 


3. Relasyon ng isang Muslim sa kapuwa Muslim: Ang relasyon ng isang Muslim sa kanyang 
mga kapatid na Muslim ay tumatayo sa haligi ng kapatiran na ayon sa sinabi ng Allah 38: 
PONG 
“Katiyakan, ang mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid sa Deen ”' 
Kaya mahal niya para sa kanila kung ano ang kanyang mahal para sa kanyang sarili. Naisalay- 
say sa Hadith ni Abi Hurairah -e2:4s na sinabi ng Propeta 385: “Ang karapatan ng Muslim sa 
kapuwa Muslim ay anim. Sinabi nila (mga sahaaba), “anu-ano yon O Sugo ng Allah?” Sinabi 
niya: “Batiin siya ng 'Salaam' kapag nagkasalubong, tutugunan ang kanyang paanyaya, payu- 
han siya kapag humingi ng payo, tugunan mo ng 'yarhamukallaah' kapag siya ay bumahing 
at nagsabi ng 'Alhamdu Lillaah, dalawin siya kapag nagkasakit, at makisama sa kanyang 
paglilibing kapag siya ay namatay" “ 
(Swah lugman31 15 
(2 binalapay mAGTmahi 


(O Sh Abu 10 
(@lralaysy ni Must 
169 


4.Relasyon ng isang Muslim sa hindi Muslim: Nag-uutos ang Islam ng magandang 
pakipagkapuwa-tao sa lahat na hindi tinitingnan ang kanilang relihiyon, lahi, kulay at 
nasyonalidad, Sinabi ng Allah 38: 
GUS AJ 


lita sa mga tao ay pawang mabubuting salita lamang 


Hindi pinahihintulutan ang isang Muslim na gumawa ng masama sa hindi Muslim, lokohin 
sila at angkinin ang kanilang karapatan, bagkus maging masigasig sa pakikitungo sa kanila 
ng matuwid, makatarungan at kabutihan, at anyayahan sila tungo sa Islam. Ngunit hindi 
dapat sila sang-ayunan sa kanilang maling paniniwala at hindi sila pakisamahan sa kanilang 
mga okasyong pangrelihiyon o di kaya'y pagbibigay ng pagbati sa kanila ukol dito. Hindi 
ipinagbabawal na makisama sa kanila sa mga panlipunang pagdiriwang tulad ng mga 
kasalan, promosyon sa trabaho, pagkakaroon ng bagong silang na anak o pagdating ng 
manlalakbay kung hindi mahahaluan ng mga ritwal ng kanilang relihiyon o mga bagay na 
salungat sa katuruan ng Islam. Ang isang kapitbahay ay mayroong karapatan sa kanyang 
kapitbahay kahit ito ay hindi Muslim. 


5. Relasyon ng isang Muslim sa kabilang kasarian: Ang ugnayan sa pagitan ng lalaki at 
babae sa Islam ay tumatayo sa maraming mga bagay, kabilang dito ang: 


# Maharim: Ang Mahram ay ang lalaking hindi maaaring pakasalan ng isang babae dahil 
siya ay may relasyong kamag-anak na nagbabawal ng pag-aasawa sa. kanya 
magpakailanman. Kabilang dito ang ama, kapatid, mga pamangkin, mga tiyuhin, tatay 
ng asawa, anak na lalaki ng asawa (eng. stepson) at asawa ng ina (eng. stepfather). Ito ay 
nabanggit sa talata 31 sa Surah An-Noor sa banal na Qur'an. Maaaring maglakbay ang 
isang babae kasama ang isa sa kanyang mga Mahram at hindi niya kailangang mag-hijab 
(magtakip) para sa kanila, hindi katulad sa ibang mga kalalakihan. 

# Babaing hindi Mahram: Hindi pinapayagan ang isang Muslim na lalaki na magkaroon ng 
relasyon sa sinumang babae na ligal para sa kanya na mapangasawa, maliban kung ito ay 
kanyang pakasalan ayon sa batas ng Islam. Ang Muslimah ay hindi rin maaaring 
makipag-relasyon sa lalaking hindi niya Mahram. Hindi rin maaaring magkaroon ng 
relasyong pag-iibigan, o di kaya'y pribadong magsama ang isang babae at lalaki sa isang 
lugar na walang kasamang ibang tao kapag hindi sila kasal. 


(N5uah Ataaganha 83 


170 


s5 


Nakasulat na Pagsasanay 
TI. Buuin ang mga sumusunod: 
a, Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay: ng bawat Muslim 
“Ang dalawang basehan ng batas sa Islam ay: at: 
(b. Wala sa Islam ang tinatawag na mga pari o pastor ngunit mayroong mga: 


Kapag hindi alam ng isang Muslim ang isang bagay sa kanyang relihiyon ay dapat: 
siyang sa mga Ulama. 


cc Lahat ng mga pagkain ay legal para sa mga Muslim maliban sa: 
odi kaya ay: 
'd. Ang mahram ng isang babae ay ang sinumang lalaki na: 


e. Hindi pinapahintulutan ang isang Muslim na makipag-relasyon sa isang babae na ligal 
sa kanya na mapangasawa maliban sa pamamagitan ng: 
T2. Kabilang sa mga karapatan ng Muslim sa kapuwa Muslim ay: 
" 
2 
3. 
4, 
5. 


T3. Isalaysay ang mga katuruan sa Islam tungkol sa relasyon ng Muslim sa mga hindi 
muslim? 


11 


Mga Bagong Salita at Termino 
[at [rao 
Lalaking hindi maaaring maging asawa 
ng isang babae 
aaa lam 


[ape pataw 
[apa ee 


172 


Talaan ng mga nilalaman para sa unang baytang 


PAKI 


Ang mga Layunin ng Kurkuum a Bo 
Talaan ng mga aai atan ng mga unit ng akat 
Yunit ng 'ageedah 
Talaan ng mga lalaman 
Unang rali. Ang Tawheed ArRubboebyah 
Ang Kahalagahan na mania ang kahulgan ng 
Tawhoad 
Ang aruhagan ng Tawbead 
Una. Ang Tawheod Ar Rutoobyah 
Nakasulatra Pagsasanay 
Mga Bagang Baa at Teo 
Pangalawang Ari - Ang Tawheed AUchiyah atang 
Tawheed AbAnmaa was- Saat 
Pangalawa Tawad AHUkchia 
Pango: Tanhed Akuma Way St 
Nakasulat Pagsasanay 
Mga Bagong Saka at Taano 
Pangatlong rai: Ang dalawang Shahadah 
Ng kahulagan ng Shaadah'A Lala aah 
Ang hauhaan ng Srahadah "Ara Muhariadan 
Pasco" 
Ang mga kondo ng Shaagah "an La aha Hai 
Ang ragapawalang sa sa dalawng Sahagah 
Nahaaatra Pagsasanay 
Mga Bagong Bakat Terno 
Yuni ng Tahaah 
Mga Mlaaman 
Unang rali: Kahalagahan ng Taharah 
Parang salta 
Aog halaga ng Tara 
Ang Kahin ng Tahan 
Mga wing ig 
Mga mabuang aa sa pag gmt ng phan 
Ang bta atgirr 
Mgawing Naja 
Nga Naka na Pagsasanay 
Mga Bagong Saat Tano 
Pangatawang Aralin: Ang Wu 
SaranakFirah 
Ang mga ng Hat at ano ang dapat gin kpag nagta 
Hadah ang tao 
Ang Mug 


PAHIN, 


5 BEST55EEEEUEHEEKES ND BBUNON 


Ang mganaakaaa rg NuBu 
Nanakaw na agasnay 
Gragmmag paparay 
Mga Bagong Salat Tai 
Yuna ng sl Pagsaraan 
uga iran 
rang Wei: Ang Bl 
Ag Kagan ng Saan 
Aaphabaigabanng Saan 
org tray ng Saan sa taay pnag Nai 
Ngahondaro ng sah 
ga asana Pagaanay 
Mga Bagong Sahai Tm 
Pagawa Asi: Ang Wagi ng Salat mga 
gadan ganan sa bah 
Ang mgapowayon sa Baa 
Aag mga Hg ng Sa 
Ag mga bitag maine aa 
a mga gawa Surah na Sa 
Nanana Paguanay 
Gragemeg apauroy 
Nataon Sabas Tar 
Pangtiong rin: Ang mga ebligaong Baan 
Ang mga Obiutong Salat mga lang ng akan 
Mga rang Cto aah 
Ang Pagbaba ng Ciao Salah 
Aag mga akakaarang Sa 
Nana ra pagananay 
Gragmang Pagasanay 
ga Bagang Saat To 
Pang-apat na rin Paglwrawan ng Salah 
Pagkamamamayang 


Pagalarawan ng mga pasiya ng Salah ra may talong 
Rakah 
Pagkalarawan ng mga piya ng Sala ra may apat ra 
kaka 


Nakar na pagsara 


HINA 


a 
NI 
a 
P] 
st 


Talaan ng mga nilalaman para sa unang baytang 


NGA PAKSA 


PAHINA 


PAHINA 


“Gnaganang pagsasanay 
Nga Bagong Saka ai Termino 

Yuni ng Aihkanus Salah 

Mga Nalaman 

Unang rali Panimula sa Atkars-Slah 
Pankalahtang parutuan sa mga maaarg bataan sa 
Sau 
Ang kahalagahan ng lamang pagbasa at pagbiptan 
Ang paggamit ng bang kas pgulatg Aabk 
Ang buong Apabeto ng Arabo, at ang katana nsa 
Tagaog 
Ang Galawang Shah 
Ang bigkasin sa pagsasagawa ng Who? 
Nakasaatra Pagsasanay 
Naa Ginagawan Pagsasanay 
Nga Bagong Saat Terra 

Pangalawang Aralin Ang mga Biibigkaa sa Salah (1) 
Ang binibigkas posisyon na nakatayo 
Nakasulat na Pagsasanay 
(agarang na pagaanay. 
Mga Bagong Bata at Ten 

Pangatlong rali: Ang mga Bnbikan sa Salah) 
Ang mpa binigkas sa posayon na nakapaa () 
Ang mga binigkas sa pasiya na pagpaatrapa (pos) 
Ang mgabinbigan sa payon na nakapa (con) 
An mgabinbikanpukatagoa ng Salah 
Nakasatra Pupasaray 
Gagamang Pagsasanay 
Nga Bagong Saal Taano 

Yunit ng Zakah 

Nga Mialaman 

Unang rali: Ang Zakah 
Ang katayan ng Zaahsa ham 
Aag babuhgan ng Zatah 
Ng krurungan (wed mala sa Zakahi 
So ang dapat na magbgay o magbayad ng Zaah? 
An holes mga hndi nagbabayad ng Zaah 
Nahaadatra Pagsasanay 
Nga Bagong Baa at Tamano 
Pangalawang Aralin: Mga Abtuntuni ng Zaah 
Mga Kondayn ng Zakah 
Nga Ai-ran na biakaangar kunan ng Zakah 
Ang akan 
Nakasatra Pagsasanay 
Nga Bagong Saat Termino 


#ssssx 2858 


akan na Paganaray 
Mga Bang Salat Taro 
Yuni ng Buhay ng Musi 
Mga Nislaman 
Unang Aralin: Ang buhay ngisang Musi 
Ang bhay ng isng asim 
Ang katayan ng kakanan a buhay ngisang Dalin 
Ang mariang isang Mam 
Pagan atan ngisang Main 
Ang dara ng sang Mai 
Pasipunang rasyon ng sang Musi 
Nakawisina pagsasanay 
Mga Bagang Salat Tempo 


mn - Ageedah-------e| H 


/ 
--- ng Salah JD 
NG 


---- Athkaarus-Salah -.| J 
N 


NAL 
7 
/ Ng 
Ang Zakah-..--e| 
NG ] 
Nano 


y 
[/ 
Ang Siyam... e| 


